ÁRBÓK 

HINS 

iSLENZKA FORNLEIFAFCLAGS 

1904 


REYKJAVÍK 

PRENTUÐ í ÍSAFOLDARPRENTSMIÐJU 
1904 




ÁRBÓK 


SLENZKA 


PRENTUÐ 


HINS 

FORNLEIFAFELAGS 

1904 


REYKJAVÍK 
í ÍSAFOLDARPRENTSMIÐJU 


1904 




Efnisyfirlit. 

Bls. 

Rannsókn í Þverárþingi sumarið 1903. Eftir Brynjúlf Jónsson . 1 —17 

Um Laugar í Hörðudal. Eftir sama .17—18 

Um blóthústóft á Þyrli. Eftir sama.. 18 

Um Haugsneshauginn. Eftir sama. 19 

Um Stykkisvöll. Eftir sama.19—20 

Fornieifafundur í Skálholti 1902 Eftir sama.20 — 21 

Fornleifafundur í Fljótsdal 1902. Eftir sama.21—24 

Ögmundarbrík. Eftir Matthías Þórðarson.24—27 

Lýsing á lögréttu við Öxará 1732. (Frá dr. Jóni Þorkelssyni) . 27—28 
Yfirlit yfir muni, sem Forngripasafni íslands hafa bæzt árið 1903. 

Eftir Jón Jakobsson.. . 29—30 

Legsteinn (á Leirá). Eftir sama ..31—32 

Legsteinn síra Sigurðar Sigurðssonar á Staðarstað. 32 

Gamlir legsteinar í Görðum á Alftanesi. Eftir Matth. Þórðarson 33—40 
Um stofnun Fornleifafélagsins og framkvæmdir þess. Eftir Eirík 

Briem.41—44 

Skýrsla (Aðalfundur 1903. Arsfundur 1904. Stjórn félagsins. 

Reikningur 1903).44—46 

Félagatal.46—48 


Leiðrétting. 


Bls. 20,'Hnu 6 . (neðanfrá talið). 

í suðvesturendanum á að vera: í suðausturendanum. 















Rannsókn 

í Þverárþingi sumarið 1903. 

Eftir 

Brynjulf Jönsson. 


Einar sál. Guðnason á Hofstöðum í Stafholtstungum hafði skömmu 
fyrir dauða sinn skrifað stjórn Fornleifafélagsins og bent á nokkra sögu- 
staði í Stafholtstungunum og víðar, sem vafaspursmál gæti verið um og 
þörf væri á að félagið léti rannsaka. Það talaðist því svo til, að eg skyldi 
skoða þessa staði í sumar (1903), ásamt nokkrum öðrum, er eg hafði áð- 
ur í huga, þar á meðal að búa til uppdrætti af þingstöðunum. Mun eg 
nú skýra frá árangri rannsókna minna, og athuga hvern sögustað fyrir sig. 

1. Þingnessþingstaður. 

Svo segir íslendingabók (5. k.): »En þeir voru sóttir í þingi því 

es vas í Borgarfirþf, f þeim staþ es siþan callat Þingnes«. Og Hænsa- 
Þórissaga segir (13. k.): »0k er vorar safna þeir at sér mönnum, ok 
fara suðr til Borgarfjarðar ok koma í Norðtungu ok stefna Arngrimi til 
þings í Þingnes ok Hænsa-Þóri«. Sigurður sál. Vigfússon rannsakaði 
Þingnessþingstað 1884 og sá þar margar búðatóftir. En auðséð þótti hon- 
um, að þær væri frá mjög fornri tið og að eigi hefði þingstaður haldist 
þar lengi fram eftir öldum. Hefir hann án efa rétt í því. Það kann að 
sýnast undarlegt í fljótu bragði, að í einu og sama þingi, Þverárþingi, eru 
nefndir 2 fornir þingstaðir, Þingnes og Þinghóll, auk aðalþingstaðarins við 
Þverá. En þetta verður skiljanlegt, þegar þess er gætt, að fram til 965 
voru þinghöld frjáls, og völdu höiðingjar þingstaði þar, er þeim kom á- 
samt um við þá, er að þeirri þingsókn vildu hverfa Meðan svo stóð, 
hafa Borgfirðingar, þeir er eigi hurfu að Kjalarnessþingi, haft sinn þing- 

1 



stað í Þingnesi, — og meðal þeirra hefir Tungu-Oddur verið. — Og þá 
hafa Mýramenn haft sinn þingstað á Þinghól. En það er auðvitað, að 
bæði Þinghólsþing og Þingnessþing hlutu að leggjast niður eftir 965, er 
stofnað var eitt þing við Þverá fyrir þær þingsóknir báðar. S. V. heldur, 
að Þinghólsþing hafi jafnvel verið lagt niður áður en þeir Þórður gellir 
og Tungu-Oddur deildu, því annars mundi Þórður hafa stefnt brennu- 
málinu þangað, þar eð það mundi eigi lengra frá vetfangi. En þeirrar á- 
lyktunar hygg eg eigi þurfa. Það er víst mjög nær um vegalengdir frá 
Örnólfsdal til þessara þingstaða. En þórður gellir hefir dlitið veginn til 
Þingness heldur skemmri; því hefir hann stefnt málinu þangað. Og ann : 
að þurfti ekki. — Þá er eg kom til Þingness í sumar, til þess að búa til 
uppdrátt yfir þingstaðinn, þá greip eg heldur en ekki í tómt. Það er bú- 
ið að slétta hann allan út! Vér þurfum lög er friði fornmenjar. 


2. Þverárþingstaður. 

Eins og kunnugt er, var Þverárþing eitt af hinum þrem þingum í 
Vestfirðingafjórðungi sem lögákveðin voru þá, er fjórðungsdómar voru 
settir á alþingi og þingaskipun fastsett um land alt. Hélst það meðan 
þjóðveldistíminn stóð. Er ekki að efa það, að á Þverárþingstað hafa verið 
gjör eigi minni mannvirki en á öðrum þingstöðum. Var því ekki furða, 
þó Sigurði Vigfússyni brygði í brún, að finna engar menjar þessa þing- 
staðar, þótt hann leitaði vandlega. Gat hann til, að þingstaðurinn hefói 
verið á »Faxinu«, er svo var nefnt. Það var hálent eið milli Hvítár og 
Þverár, og tengdi það Stafholtsey við austustu Stafholtstunguna. En 
Hvítá brauzt á seinni tímum gegnum þetta eið, og hefir nú brotið Faxið 
burtu alveg að kalla. Það getur varla hjá því farið, að þessi tilgáta S. V. 
sé rétt. Enda er það nú almenn sögn, að þingstaðurinn hafi verið á 
Faxinu. Þá sögn virðist S. V. ekki hafa heyrt. Og það er ekki að vita, 
hvort hún er eldri en tilgáta hans, eða sprottin af henni. Það getur 
hvorttveggja verið. Enn er dálítið nef eftir af Faxinu norðanmegin Hvit- 
ár, suðaustur frá Neðra-Nesi. Það skoðaði S V. ekki. En Einar Guðna- 
son getur þess í bréfi sínu, að þar sjáist fornar byggingaleyfar, er. hann 
álítur búðatóftir. Hann segir svo: »Faxið, svo kallað, hefir verið jafn- 
breiður hryggur, sléttur, grasigróinn, og fallegar brekkur báðum megin, 
alt að 7—8 faðmar á hæð, og sléttar valllendiseyrar þar undir, einkum 
með Þverá. Sjást þess ljós merki ennþá. En á þeim parti hryggsins, 
sem er Nesmegin, sýndist mér, fram við kastið sjálft, marka fyrir mörg- 
um búðatóftum og garðlagi fyrir ofan þvert yfirum. Þetta þyrfti að rann- 
saka betur en gjört hefir verið«. 

Þenna stað skoðaði eg í sumar og bjó til uppdrátt af honum. Vil 
eg nú lýsa honum svo gjörla, sem eg hefi tök á. 



3 


Staðurinn, sem hér er um að ræða, er á háu bakkanefi, sem er 
allmjótt, einkum að framan. Er auðséð, að báðar árnar, Hvítá og Þverá, 
hafa brotið bakkana, sín hvörum megin, þar til þær náðu saman. Þó 
hefir Hvítá gjört meira að, enda er hún meiri máttar. Enn er svo að 
sjá, sem hún haldi áfram að brjóta bakkann sín megin, því hún liggur 
fast við hann. Þverá hefir þar á mót fært sig dálítið frá bakkanum sin 
megin; er þar malareyri og þó nýleg. Nefið er þurlent og með þykkum 
jarðvegi; en undir honum er móhella svo langt niður sem sjá má. Sú 
móhella hefir að líkindum legið allstaðar,undir Faxinu, og hún hefir hald- 
ið jarðbrúnni uppi, meðan hún hélst, þannig, að vatnið hefir komist und- 
ir hana, gegnum lausara lag, þá er haftið var mjótt orðið, en svo smám- 
saman máð hana frá sér. 

Hve mikil mannvirki eyðst hafa, þá er Faxið brotnaði, er nú engum 
unt að vita. Á nefinu, sem nú var getið, eru talsverðar mannvirkjaleifar 
og ærið einkennilegar. Eiginleg búðartóft sést ekki nema að eins ein, og 
er hún mjög niðursokkin og óglögg. Hún er fáum föðmum frá odda 
nefsins, tæpast á suðurbakkanum, og er hér um bil 4X3 fðm. að stærð. 
Aftur fáum föðmum austar eru 3 mannvirki í röð yfir þvert nefið, — 
þar er það nál. 12 faðm. breitt, — þau eru hvert áfast við annað og 
hvert um sig nál. 4 fðm. að lengd. Að fyrirferðinni til gæti það verið 
3 búðatóftir, þó heldur litlar. En það vantar, að lægð sjáist fyrir innan- 
rúmi. Enda eru þetta þúfnabörð ein. Litlu austar er önnur röð yfir 
þvert nefið: í henni eru mannvirkin 4, 2 og 2 samföst hvorum megin, 
en autt bil í miðjunni. Þessi mannvirkin líkjast hinum, en eru þó tæp- 
lega eins stör. Frá hinu nyrzta þeirra hefst á norðurbakkanum garðlag, 
— er virðist vera; — það gengur í boga, fyrst austurávið en síðam aftur 
vesturá við og beygist að því mannvirkinu, sem nær er bilinu sunnanmegin. 
Næstum því frá sama stað, að eins litlu austar á norðurbakkanum, hefst enn 
allmikið mannvirki, er fyrst gengur í suðaustur, en kíofnar brátt og verður 
að tveimur garðlögum. Gengur annað beint til suðurbakkans, en hitt í 
löngum boga til suðausturs. Það garðlagið, sem til suðurbakkans stefnir, 
endar þó áður en það nær honum; en frá enda þess gengur stuttur og 
breiður garðlagsspotti (nál. 10 fðm. langur) til austurs. Svo sem 3 fðm. 
norðar, er samhliða garðlagsspotti, (nál. 9 fðm. langur); hann nær dálitið 
lengra til austurs, en skemmra til vesturs, og er þar samantengdur hinum 
spottanum með litlum þvergarði. Það er nær miðju hins syðra spottans. 
Hið langa, bogadregna suðausturgarðlag endar á þessum nyrðra garðlags- 
spotta hér um bil miðjum. Öll eru þessi mannvirki meiri og glöggvari 
norðantil á nefinu, en því rírari og óglöggvari sem nær er suðurbakkan- 
um. Alstaðar eru þau flatvaxin og nokkuð breið, enda víðast orðin að 
þúfnabörðum. Svo sem 10 fðm. fyrir austan austasta mannvirkið, sem nú 



4 


var talið, er þúfnablettur, en uppblástursmelur í kring. A norðurjaðri 
þúfnablettsins er upphækkun, eigi ólík fyrir að vera byggingarleifar, þó 
það verði ekki fullyct. Önnur minni upphækkun er einnig á suðurjaðri 
blettins, og er sama um hana að segja. Hér er nefið eiginlega þrotið: 
bákkinn að norðanverðu snarbeygist til norðurs, því þar kemur Þverá úr 
norðurátt. Uppblástursmelurinn, sem nú var nefndur, nær yfir talsverða 
spildu austur frá mannvirkjunum. Hefir þar verið grunt á möl, en grjót, 
sem hafa mætti til bygginga, er þar hvergi að sjá, og hygg eg því, að 
mannvirki þessi séu grjótlaus. Eg bjó til uppdrátt af nefinu og mann- 
virkjunum á því. En ekki gat eg komist að fastri niðurstöðu um það, 
til hvers þessar byggingar hefði verið notaðar. Mér sýnist ekki líta út 
fyrir, að það séu raðir af búðatóftum; að eins kynni að vera spursmál um 
vestustu röðina. En hin einstaka tóft, þar fyrir vestan, lítur út fyrir að 
vera búðartóft. Hin eina tilgáta, sem mér datt i hug, er sú, að meðan 
svæðið var breiðara, hafi búðir verið sunnantil á því, en þingfundastaður- 
inn nofðan til, ef ekki norðanundir því á undirlendi við Þverá; — þetta 
getur alt verið afbrotið; og ef þá hefði verið raklent þar, sem nú eru 
garðlögin, þá kynni þau að vera gjörð til að ganga eftir þeim til þing- 
funda. En ekki held eg þessari tilgátu fram, ef önnur kenuir sennilegri. 
Það getur verið, að hin einstaka búðartóft hafi verið austasta búðin, hinar 
hafi verið lengra vestur á Faxinu, þar sem nú er af brotið og Hvítá 
rennur vestur um. En þá get eg ekki, að svo komnu, gizkað á, til hvers 
þessi mannvirki, sem enn sjást, hafi átt að vera. 

Einnig bjó eg til uppdrátt af Stafholtseyjarlandi, eins og það sýnist 
af Stafholts-fellinu. Er Hvítá þar sýnd eins og hún hefir runnið til forna, 
meðan Faxið var heilt og eyjan áföst Neðra-Nesslandi. 


3. Þinghólsþingstaður. 

Það sést bæði af Eglu og Gunnlaugs sögu ormstungu, að á dögum 
Þorsteins Egilssonar höfðu Mýramenn þingstöð fyrir sig uppi undir fjalli. 
Raunar er nafnið Þinghóll ekki nefnt, en staðurinn er nú á dögum nefnd- 
ur því nafni. En óefað er það fornt. Er það bæði, 'að hóllinn er á þeim 
stað, sem vel ber heim við sögurnar, enda eru vegsummerkin þar all- 
glögg. Þar sést með vissu fyrir 23 tóftarústum, er flestar virðast að vera 
búðatóftir. Grjót er í þeim öllum, en flestar eru þær mjög aflagaðar og 
óhægt að ákveða stærð þeirra. Hóllinn er við Gljúfurá vestanmegin, en 
austanmegin er bærinn Grísartunga skamt þaðan uppi í fjallbrekkunni. 
Rennur áin í boga kringum hólinn á 3 vegu, norðan, austan og suðaust- 



an. Alfaravegur liggur með ánni upp að hólnum, þá vestanmegin hans 
og kemur aftur að ánni fyrir ofan hann, liggur þar yfir hana og svo upp 
yfir fjal! fyrir vestan Grísartungmbæinn. Suunan í hólnum er brekka, 
nokkuð brött og vestantil á henni er dálítill klettabali. Er þaðan góð út- 
sjón Mun það vera þingbrekkan, sem Egla nefnir. Annarstaðar er hóll- 
inn afhallandi utanmeð, en flatur ofan með smærri og stærri bölum hér 
og þar. A þeim öllum sér til tófta, og nokkuð víðar. Bjó eg til upp- 
drátt af hólnum og rústunum og þarf því ekki að lýsa þeim með mörg- 
um orðum. Enda hefir Sigurður Vígfússon lýst þeim nokkuð áður (Arb. 
1886, bls. i.). Að eins skal eg geta þess, að á norðasta balanum, sem er 
einna víðastur um sig, hafa verið 2 tóftir; hin vestri virðist að hafa verið 
búðartóft, en hin eystri er tniklu stærri, og lítur svo út, sem hún hafi 
verið jöfn á alla vegu. En veggir hennar hafa að mestu leyti nrunið út 
af balanum og mynda grjótdreifarbaug utanum hann ofantil, nema þar, 
sem vestri tóftin er. Datt mér í hug, að hér kynni að hafa verið afgirð- 
ur staður til þingfimda (dómhringur? »lögrétta«?). Þingbrekka virðist eink- 
um að hafa verið notuð tii að halda þar opinberar tölur. — Þar, sem 
bugur árinnar er mestur austanvið hólinn, er sundurdráttarrétt Borghrepp- 
inga. Hún er kend við hólinn og heitir Þinghólsrétt. 


4. Eyjarvað, 

í Arbók fornl.fél. 1884—85 hefir Sigurður Vigfússon tilfært þá staði, 
sem nefna Eyjarvað á Norðurá: í Hænsa-Þórissögu ferð Þórðar gellis til 
Þingnessþings, í Eyrbyggju ferð Fróðármanna með lik Þórgunnu og í 
Laxdælu ferð Þorgils Höllusonar til vígs Helga Harðbeinssonar. Kemst 
S. V. að þeirri niðurstöðu, að Eyjarvað rnuni vera sama sem Hábrekkna- 
vað. Segir hann, sem satt er, að Hábrekknavað sé þrautavað á Norðurá, 
og eyrin, sem þar er í ánni, sé stór sera ey, og með nokkru grasi. 
Hún mun samt aldrei hafa verið kölluð cy, og er grasið á henni aðeins 
nýgræðingur. Kaalund ætlar, að Eyjarvað sé sama sem Hólmavað, og það 
þykir mér líklegra. Hólmavað er niður frá Haugnm og fyrir ofan Staf- 
holt. Að vísu er það nú eigi fært, netna áin sé lítil; en auðséð er, að 
fyrrutn hefir það verið miklu grynnra, þvi þá hefir áin slegið sér þar meira 
út og runnið í tveim kvislum. Er vestur-farvegurinn nú grasi gróinn, og 
eyjan, eða hólminn, sem áður hefir verið þar, er nú fastaland vestan ár- 
innar. En vegsummerkin eru glögg. Lttur út fyrir, að meðan áin rann 
þannig* hafi þar verið breitt og grunt vað, og ef til vill engu lakara 
þráutavað en Hábrekknavað. Lausasandurinn, sem nú er í botninum, 
hefir þá líka verið minni, því áin eykur hann árlega með framburði 
sínum. 

En svo er að líta á, hvort vaðið beinna liggur við: S. V. ætlar. 



6 


nð Þórður gellir hnfi riðið nustur Bröttubrekku, því nð sngan getur þess 
fyr, nð allir þeir, er í málunura voru, komu snmnn, en hins siöar , nð 
þeir riðu ofnn með Norðurn. 1 sjálfu sér er ekkert á móii þessu. Eu á 
hinn bóginn liggur beint við nð ætln, nð Þórður hnfi fnrið til gistingar nð 
Svignaskarði til Þorkels trefils, og gæti þá orðnlng sögunnnr átt rót sínn 
i ókunnugleik söguritara. Sé nú þetta rétt til getið, þá var skamt til 
Hólmavaðs, en langt til Hábrekknavaðs. Og víst má telja, að þá hafi 
Norðurá verið fær á Hólmavaði, er Hvítá var fær á Þrælastraumi. Og af 
þeim líkum, sem eg hefi tekið fram, hygg eg nð í þá dngn hafi Hólma- 
vað verið fært einnig t vatnavöxtum. Og því hygg eg, að Fróðármenn 
hafi fajið þar með lík Þórgunnu. Það er i beinni stefnu frá Valbjarnar- 
völlnm að Neðra-Nesi. S. V. ætlar, að Þorgils Hölluson hafi fnrið fyrir 
austnn Grísartungu, hjá Múlakoti, Litla-Skarði, Gröf og Grafarkoti til Há- 
brekknavaðs. En svo ógreiða leið hygg eg hann hafi varla farið, þar eð 
hnnn gnt hnft beinnn og greiðan veg ofan með Gljúfurá, yfir hana fyrir 
neðan Svignaskar'ð, þaðan stuttnn, en greiðnn krók til Hólmnvnðs, og með 
því hann fór yfir Hvitá á Bakkavaði (síðar Grófarvaði, sem eg er S. V. 
samdóma um) þá má kalla alla leið hans beina með þessu móti. Auðvit- 
að verður ekkert sannað um þetta. En meiri líkur sýnist mér að bendi 
á, nð Eyjarvað sé fremur Hólmavnð en Hábrekknavnð. 


5. Einbúabrekknr og Einbúanes. 

Svo segir í Eglu (29. k.): »Odd einbúa setti hann (Sknllagrímur) 

við Gljúfurá nð gæta þar laxveiðnr. Oddur bjó undir Einbúabrekkum. 
Við hnnn er kent Einbúanes«. Um þessi örnefni segir Einnr Guðnnson 
í bréfi sínu: »Einbúnbrekkur eru neðarlega í Sknrðshala við Gljúfurá. 

Undir þeim er rúst mikil. Þar suðurundan er nes, sem mun vera Ein- 
búanes«. Skarðshali er kallaður neðri endinn á Svignaskarðslandi, sem er 
langt og mjótt. Þar gengur ofan holtahryggur skógi vaxinn og eru brekk- 
ur þar austanímóti, en mýri neðanundir þeim meðfram Gljúfurá. Brekk- 
urnnr farn hækkandi ofaneftir og bevgjast mót suðri þnr, er holtin þrjóta. 
Þar eru þær á stnndum nefndnr ^Hábrekkurnarc 1 , en eiginlegn heitn þær 
Einbúabrekkur. Þar framundan, sem brekkurnnr tnkn nð beygjnst mót 
suðri, myndnr Gljúfurá breiðan bug. Breytir hún þá stefnu sinni, er jnfn- 
an hefir verið til suðurs, en verður þaðan til vesturs. Enda er þá skamt 
að ósi hennar. Bugurinn, sem hér verður á henni, myndar nes eigi all- 
lítið. Það er mýrlent og engi gott. Nú á dögum er því eigi nafn gef- 
ið. En án efa er það Einbúanes. Þnr getur eigi verið um annað nes nð 
ræðn. Sigurður bóndi Jónsson á Haugum, fróðleiksmaður og vel nð sér, 

1 ) »Hábrekknavað« er kent við alt aðrar Hábrekkur, 



1 


fylgdi mér út í brekkurnar og sýndi mér rústirnar miklu, sem E. G. talar 
um. Það er auðsjáanlega forn stakkgarður. En hann er svo mikill um 
sig, að smábæjartóft gæti vel verið falin undir honum. En að öðru leyti 
er þar ekki vel fallið bæjarstæði. Og eg hygg, að þeirrar tilgátu þuríi 
ekki við. Litlu austar vottar fyrir rúst á norðurbakka dálítils lækjar, er 
þar rennur ofan úr brekkunni. Raunar er mýrarvatn í læknum, en þó 
hreint. Rennur hann sunnanundir dálítilli valllendisfles. A suðurbrún 
hennar er rústin og snýr frá austri til vesturs en suðurhliðin að læknum. 
Mjög er rústin óglögg. Þó sést vesturendinn nokkurnveginn. Virðist 
votta þar fyrir miðgafli og dyrum, er snúa að læknum Framundan þeim 
var dálítið rof í brúninni og fundum við þar leifar af viðarkolaösku. 
Annað stærra rof var við austurenda rústarinnar og hvarf hún í það. 
Mátti þar sjá, að lítið, eða ekkert grjót mundi í henni vera. Er þar og 
eigi grjót að sjá í kring. Bak við rústina, norðanmegin hennar, sást af- 
löng lægð, eigi ólík niðursokkinni tóft, er lægi frá norðvestri til suðaust- 
urs. En eigi skal fullyrt, að það sé tóft. — Bygð hefir víst eigi haldist 
á þessum stað nema mjög stuttan tíma. En af því valilendisflesin er 
sendin og harðlend, hefir rústin þó eigi orðið að þúfnabarði. 

6. Þorgeirshróf. 

Svo segir í Fóstbræðrasögu (8. k.). »Jafnan kom hann (Þorgeir) 
skipi sínu í Borgarfjörð ok héldu því í Fióa í Norðurá ok settu þar upp 
á vetrum fyrir vestan ána, þar sem nú er kallat Þorgeirshróf. Það er 
suður frá holti því, er Smiðjuholt heitir«. Smiðjuholt er syðst í Skarðs- 
hala. Sunnanundir því er ós Gljúfurár. Rennur hún í lón mikið, sem 
kallað er Hópið. Það er langt en tiltölulega mjótt, og gengur í boga frá 
Eskiholti norðaustur með brekkunV að Smiðjuholti, en þaðan í austur og 
suðaustur til Norðurár. Djúpt er það eftir breidd. Það er án efa þetta 
lón, sem sagan kallar Flóa. Eru engin ólikindi á því, að Þorgeir hafi 
dregið skip sitt inneftir því inn að Gljúfurárósi eða jafnvel inn fyrir hann. 
Þá eru að eins fáir faðmar upp að suðurenda Smiðjuholtsins. Það er 
mýrarjaðar, sem hjarn er á á vetrum og dráttarfæri. Við Sigurður leituð- 
um þar í holtsendanum að liklegum stað til þess, að hrófið hefði þar ver- 
ið. Sýndist okkur ekki geta verið nema um einn stað að ræða. Ur 
suðurenda holtsins verður ofurlítill klettarani. Vestanundir honum verður 
dálítill hvammur. Neðst í honum, austur við ranann, er lítið flag og í 
því dreif af grjóti, sem mundi hæfilega stórt hleðslugrjót. Ofan til við 
flagið er þúfnabrík. En eigi verður fullyrt, að það séu byggingarleifar. 
Enda hefir nokkuð af henni verið stungið upp nýlega og hnausunum hlað- 
ið utan að heyi, sem þar var látið bíða dráttarfæris, — (eins og í stakk- 
görðum fyrrum). — Kom okkur ásarnt um, að á þessum stað mundi 



8 


Þorgeirshróf án efa hafa verið, þó ekki sæist aðrar menjar en þetta. Það 
er landslagið, sem ótvírætt bendir á þenna eina stað, og kemur það vel 
heim við söguna. 


7. Grímsdalur. 

Svo segir Landnáma, (II. 3.). »Gríss ok Grímur hétu leysingjar 
Skallagríms. Þeim gaf hann lönd uppi við fjöll: Grísi Grísartungu en 
Grími Grímsdal«. Grísartunga er enn bygð, og stendur bærinn suðaust- 
an í móti í hlíð þeirri, er verður íyrir norðan Gljúfurá, þar, sem hún 
kemur fram úr fjallinu. Liggur sú hlíð síðan til norðurs. Gagnvart 
henni að austan gengur fram hár múli, er bærinn Múlakot stendur undir. 
Þar inn á milli gengur dalur mikill og grösugur. Það er Grimsdalur. 
Þar heíir nú lengi ekki bygð verið. — Ásahaft, nokkuð breitt, liggur yíir- 
um dalinn að framanverðu; kemur áin, sem eftir dalnum rennur, gegnum 
það fram úr gljúfri og rennur í Gljúfurá gagnvart Þinghól. Fyrir innan 
ásahaftið lækkar dalurinn, er þar allvíður og sýnist byggilegur. Þar er þó 
eigi rúst að sjá. Svo beygist dalurinn til norðurs. Þar eru í honum 
fagrar sléttur. Vestantil á þeim kemur lækur úr fjallinu og eru talsverðar 
rústir á austurbakka hans við fjallið. Mest eru það seljarústir, en ekki 
hægt að greina neina bæjarrúst, forna né nýja. En það er ekki að marka. 
Þær geta verið horfnar fyrir selja- og kvíjatóftum, sem þar eru. Og 
sagt er, að á þessum stað haíi bær verið nokkuð seint á öldum, og heitið 
Ketilsstaðir. Þaðan beygist dalurinn aftur til norðausturs og er enn langur. 
Nokkuð langt innfrá kemur lækur fram úr glúfragili í vesturfjallinu. Það 
heitir Arnarhólsgil. Líklega er það kent við grjóthæð á fjallsbrúninni. 
Þó heitir þar eigi Arnarhóll nú. Á austurbakka lækjarins er forn rúst, eigi 
alllítil, sem vel má sjá að er bæjarrúst/skift í þrjár tóftir með miðgöflum. 
Þó hefir henni verið spilt, einkum suðurhlutanum, — hún snýr frá norðri 
til suðurs, — með þvi að taka úr henni grjót í stekk, sem á seinni tim- 
um hefir verið bygður^við austurhlið hennar. Lækurinn, sem á sinn upp- 
runa-farveg fyrir vestan hana, hefir á seinni tímnm brotið sér nýjan far- 
veg austanmegin hennar. Austanmegin við þann farveg er rúst eftir bæ 
frá ‘seinni öldum. Sá bær hefir að líkindum lagst í evði um sama leyti 
og Ketilsstaðir, ef til vill af því, að lækuritin gróf sig gegnum túnið. 
Sennilega hefir hér verið bærinn Gríms; fornmönnum þótti gott að búa 
til fjalla, þar sem kjarnbezt var, þrátt fyrir vetrarríki. Og þó hér væri 
afskekt og eigi víðsýnt, hefir þó verið allfagurt á sumrum. 

Hróbjargardalur heitir víðlendur og grösugur dalur fyrir norðan 
Grímsdal. Þar er mjótt fjall á milli. Frá þeim dal er eigi langt til Langa- 
•vatnsdals. Eigi veit eg önnur örnefni er kend eru við »Hróbjörgu« 
(Hróðbjörgu), en þennan dal og bæinn Hróbjargarstaði í Hítardal. Þar eð 



9 


nafnið er svo sjaldgæft, dettur mér í hug, að báðir þessir staðir muni 
kendir við eina og sömu Hróbjörgu. Það er kunnugt að Bérsi goðlauss 
nam Langavatnsdal, en flutti sig þaðan í Hítardal. Má vera að Hróbjörg 
hafi verið honum áhangandi, búið í Hróbjargardal nreðan hánn bjó í 
Langavatnsdal, en svo flutt sig í Hítardal þá er hann flutti þangað. Eigi 
kom eg í Hróbjargardal. Þar kváðu eigi vera þekkjanlegar rustir. 

8. Karlsdalur. 

Svo segir Lndn. (II, 3): »Karl nam Karlsdal upp frá Hreðuvatni 

ok bjó undir Karlsfelli. Hann átti land ofan til Jafnaskarðs til móts við 
Grím«. Bæði þau örnefni, Karlsdalur og Karlsfell, eru nú týnd, og lík- 
lega fyrir löngu. Hafa menn á síðari árum viljað setja þau í samband 
við Karlsbrekku í Þverárhlíð. Þar fyrir ofan er líka kallaður Karlsdalur 
og Karlsfell þar uppi á hálsinum. Má þó varla réttnefni heita, að kalla 
þar »dal« eða »fell«. Liggur mér við að gruna, að þau örnefni hafi 
myndast á seinni tímum út af tilgátum manna um Karlsdal og Karlsfell, 
er Lndn. nefnir. Þetta verður þó að tileinka þeim tíma, er sögurnar 
voru í fárra höndum og fæstir höfðu annað fyrir sér, en einstök atriði, 
er þeir heyrðu munnlega. Þeir sem höfðu Lndn. fyrir sér, gátu varla 
vilst á þessu. Hún ákveður svo greinilega hvar Karl nam land: »upp frá 
Hreðavatni«, og »ofan til Jafnaskarðs«. Það er þessari nákvæmni hennar 
að þakka, að gera má sér vissa grein fyrir því, hvar Karlsdalur hefir ver- 
ið: Það er sá dalur í fjallinu upp frá Hreðavatni, sem nú heitir Fannár- 
dalur. Rennur á eftir honum, sem heitir Fanná. Dalurinn ér hálendur 
og eiginlega fjöllum luktur á alla vegu. Áin brýzt þaðan gegnum gljúf- 
ur. En. grösugur er hann, sléttlendur og fagur. Þar hefir lengi verið 
selför frá Hreðavatni. Og á fyrri hluta næstliðinnar aldar var þar býli 
um tíma. Það hjet Hreðavatnssel. En menn höfðu sett bæinn niðri á 
láglendi dalsins. Og áin flæddi yfir það í vatnavöxtum. Lagðist býlið 
því niður aftur. — Stefna dalsins er í suðlægt vestur. En þar er lokað 
fyrir af fjalli því, er Vikrafell heitir. Það er strýtumyndað móbergsfjall, 
úrkynja öllum fjöllum þar í nánd, og gnæfir yfir þau. Kom mér í hug, 
að þar kynni að vera Karlsfell. Og þá er við Sigurður á Haugum höfð- 
úm árangurslaust leitað fornra rústa ofar í dalnum, fórum við þangað. 
Ofurlítill lækur kemur fram með fellinu og rennur í ána þar, er hún 
beygist suður í gljúfrið. Þar hittum við tvö þúfnabörð, sitt á hvorum 
bakka lækjarins, og þóttumst sjá, að það væri fornar byggingarleifar. í 
því barðinu, sem er fyrir austan lækinn, var eigi ólíkt því, sem mótaði 
fyrir tóftum. En af því jarðvegur er þar mjúkur, er alt mjög afmyndað 
og svo djúpt milli þúfna, að þár gat eigi gras vaxið og var þar mold ein. 

2 



io 


Grófum víð þar niður hér og þar. Á svæði, sem svara mundi stórri hús- 
tóft, var alstaðar fyrir lag af mósvörtu efni, nokkuð þéttu, er naumast 
gat verið annað en gólfskán. Það var hvergi að finna nema á því svæði 
í þúfnabarðinu. Einnig fundum við þar viðarkolaösku á einum stað. 
Ekkert slíkt fundum við í barðinu fyrir vestan lækinn. Eystra barðið mun 
því hafa verið bæjarrustin, hitt að líkindum fjós og heystæði. Þannig má 
álíta það víst, að Karlsfell er Lndn. nefnir, sé það fjall, sem nú heitir 
Vikrafell. Mátti eins vel segja, að bærinn stæði undir fjallinu, þó lækur- 
inn væri á milli fjóss og bæjar og bærinn að eins á þann hátt fráskilinn 
fjallinu. 

Taki maður það saman: að mannsnafnið Karl er mjög sjaldgæft í 
fornöld, að bæjarnafnið Hrómundarstaðir breytist svo snemma í Karlsbrekku 
og að skamt er milli Karlsdals og Þverárhlíðar, þá getur það gefið bend- 
ingu um, að öll þessi örnefni séu kend við sama manninn. Karl í Karls- 
dal gat t. a. m. keypt Hrómundarstaði og flutt þangað, og nafnið breyzt 
fyrir það sama. En slíkt gjörir nú ekkert til. 


9. Eldgrímsstaðir. 

Svo segir Landn. (II, 3.): »Arnbjörg hét kona; hon bjó at Arn- 

bjargarlæk; hennar synir váru þeir Eldgrímr, er bjó á hálsinn upp fráArn- 
bjargarlæk, á Eldgrímsstöðum« .... Arnbjargarlækur er enn bygður, en 
nafnið Eldgrímsstaðir er týnt. Raunar kveður Landn. fremur skýrt á um 
staðinn: að Eldgrímur »bjó á hálsinn upp frá Arnbjargarlæk«; »hálsinn« 
er án efa misritun, og á ,að vera: hálsinum . Eldgrímsstaðir hafa eftir því 
verið á hálsinum upp undan Arnbjargarlæk. Þangað fór eg upp/og með 
mér Þorsteinn, sonur Þorsteins bónda á Arnbjargarlæk, greindur og at- 
hugull piltur. Þar uppi hallar hálsinum mót suðri. Þar fellur lækur of- 
an. Úr honum verður bæjarlækurinn á Arnbjargarlæk. Austanmegin lækj- 
arins uppi á hálsbrúninni er fögur brekka og er hvammur fremst íhenni. 
Þar eru seljarústir, selið sjálft hefir verið í miðjum hvamminum^ en kvíja- 
tóft er litlu framar. Undir seltóftinni hefir verið aflöng upphækkun, sem 
vel getur hafa verið forn tóft. Og þar eð þetta er eini staðurinn. þar 
uppi, sem landslag gæti bent til að bær hefði verið, og sem jafnframt ber 
alveg heim við Landn., þá get eg til, að rúst Eldgrímsstaða sje undir sel- 
tóftinni. Er ekki von að* mikið beri á henni, þannig spiltri, eftir svo 
langan tíma. Það er kunnugt, að Eldgrímur varð skammlífur; en bær 
hans hefir varla haldist í bygð eftir hans dag. 


10. Þórunnarhoit m. m. 

Svo segir í Landn. (s. st.): »Þórunn hét kona, er hió í Þórunnar- 




T I 


holti; hon átti land ofan til Víðilækjar ok upp til móts við Þuríði spákonu, 
systur sína, er bjó í Gröf. . Við hana er kenndr Þórunnarhylur í Þverá. Frá 
henni eru Hamarbyggjar komnir«. Þórunnarholt heitir enn skógivaxið 
holt við Þverá, nokkru fyrir innan Arnbjargarlæk. Við holtið heitir Þór- 
unnarhylur i ánni. Skamt utar rennur lækur í ána; hann dregst saman 
úr mýrakeldum fyrir vestan og ofan holtið, en fyrir austan Arnbjargar- 
læk. Nú er honum ekkert nafn gefið. En eigi er um annan læk að 
ræða, er verið geti Víðilækur. Kemur vel heim, að hann sé þetta. Enda 
eru þar enn dálitlir víðirunnar. Engar sjást rústir í Þórunnarholti. En 
vera má að þær hafi verið á fit við ána, sunnanundir holtinu; hún er nú 
sumpart afbrotin, en sumpart hulin auri, — því áin ber aur undir sig og 
hækkar upp við það. Litlu innar er hellir við ána. Segja munnmæli, að 

Þórunn hafi búið í honum. En fremur tel eg það ólíklegt. Nú á dög- 

um flæðir áin inn í hann í vatnavöxtum, og hefir borið þangað svo mik- 
inn aur, að nú er ekki manngengt i heliinum. Og meðan árburður sá 
var minni, hefir gólfið verið lægra, og því sama hætta fyrir ánni, þó hún 
lægi þá lægra. Sennilegast þætti tnér, að Þórunn hefði raunar ekki búið 
í holtinu, en að eins dvalið þar iðulega vegna veiðiskaparins í Þórunnar- 
hyl. Hinn eiginlega bæ sinn get eg til að hún hafi haft á Hamri. Þar 
bjuggu afkomendur hennar. Þar spölkorn ofar mun Þuríður systir henn- 
ar hafa búið, í dal sem nú tilheyrir Hamri og heitir Hamarsdalur. Eftir 
honum rennur lækur og á austurbakka hans er á einum stað rúst, sem 
að vísu líkist stekkjarrúst, en er þó fornleg, og þar vottar fyrir fleiri rúst- 

um, enn fornlegri. Hygg eg að hér hafi verið bær Þuríðar, en ef til vill 

stekkur frá Hamri verið bygður á rústum hans síðar. Götur, sem þar 
liggja um, hafa einnig hjálpað til að eyðileggja fornar byggingarleifar. 
Sá bær hefir verið réttnefndur Gröf. Veit eg engan, sem eins vel ber 
nafn með rentu, því kalla má, að þar sjáist ekki nerna upp í heiðan him- 
ininn. Og þar eð Þuríður var »spákona«, og því að líkindum »forn í 
skapi«, mun slíkur bústaður hafa átt vel við hana. En hvað sem því líð- 
ur, þá kemur þetta vel heim við Lndn.: Þórunn átti land »upp til móts 
við Þuríði«. Land Þuríðar var því fyrir ofan land" Þórunnar og hefir 
mest legið uppi á hálsinum. Þá er líka auðskilið, hvers vegna Eldgrímur 
setti bæ sinn »á hálsinn upp«. Fénaður Þuríðar hefir gengið vest- 
ur á hálsinn í land Arnbjargar. Eldgrímur hefir viljað koma þeim á- 
gangi af. 

Brennistdðir heitir eyðibýli, sem er nálægt því mitt á milli Arnbjarg- 
arlækjar og Hamars, nærri veginum. Þar hafa á sínum tíma verið all- 
mikil stórhýsi, en nú orðin óglögg. Þó má sjá, að miðgafl hefir skift 
aðalhúsinu í tvo hluti, eigi minna eri 4 fðm. langa, hvorn um sig. Bak 
við austurhlutann sýnist vera önnur tóft samhliða. Vesturhlutinn er op- 

2 * 



12 


inn í vestúrenda. Hann er miklu meira niðurhlaupinn en austurhlutinn.. 
Ef til vill kemur það af mishæð bergsins, sem undir er. 


11. isleifsstaðir og ísranðarstaðir 

Svo segir Lndn. (II, 2): »ísleifr ok ísrauðr, bræður tveir, námu 
land ofan frá Sleggjulæk milli Örnólfsdalsár ok Hvítár, et nyrðra ofan til 
Rauðalækjar, énn et syðra ofan til Hörðhóla. ísleifr bjó á ísleifsstöðum, en 
ísrauður á ísrauðarstöðum ok átti land et syðra með Hvítá«. Hvorugur þessara 
bæja, Isléifsstaðir né ísrauðarstaðir, er nú bygður, og hafa þeir víst verið 
í eyði síðan í fornöld. Og nöfnin eru eigi einusinni til sem örnefni. 
En rústir þeirra, hvors um sig, hyggur Jósafat ættfræðingur sig hafafúnd- 
ið, og er það án efa rétt. Fann eg þær í sumar eftir tilvísun hans. 

Isleiýsstaðir hafa verið á grundinni, sem verður austanmegin Örnólfs- 
dalsár gagnvart Norðtungu. Þar rennur Sleggjulækur í ána, og eru rúst- 
irnar á suðurbakka hans og eigi langt frá ánni. Þær eru í tvennu lagi. 
Hin eystri er eigi annað, nú orðið, en stórt þúfnabarð; það er að vísu 
auðsjáanlega byggingarleifar, en þó er eigi hægt að greina þar tóftir með 
neinni vissu. Vestri rústin er nær ánni og hún er framar á lækjarbakk- 
anum. Hún er einnig orðin þúfnabarð, en þar má þó gjörla sjátóft, sem 
ér fyrir víst 5 fðm. löng og um 3 fðm. breið. Hún liggur frá norðvestri 
til suðausíurs, Suðaustur endinn er horfinn í þýfi, og má eigi vita nema 
tóftin sé raunar lengri, Ekki verður heldur sagt með vissu hvar dyrnar 
hafa verið. Af stórþýfi, sem þar er til hliðar, má sjá, að þar hafa fleiri 
hús verið. Svo þótti mér, sem þessi vestari rúst mundi hafa verið bær- 
inn, en hin eystri fjósið og hlaðan eða heystæðið. Þó verður það ekki 
fullyrt að svo komnu. — Ofar á grundinni og fyrir norðan lækinn er 
rúst, sem að vísu er nokkuð gömul, en þó eigi fornleg. Hún er glögg, 
og má sjá að það eru sauðahús með hlöðu, án efa frá Sleggjulæk. 

Rúst Israuðarstaða er skamt inn frá túngarði á Brúarreykjum. Þar 
hallar landi mót suðaustri að Hvítá og eru þar sumstaðar gamlir uppblástr- 
ar. Rústin er í móatorfu, er þar gamall jarðvegur,, en blásið fyrir ofan 
og gróið upp aftur. Rústin er mjög niðursokkin, en þó eigi orðin að 
þýfi. Mun það því að þakka, að jarðvegur er harður og eigi allþykkur. 
Hún stefnir frá norðlægu austri í suðurhalt vestur, þannig að suðaustur- 
hliðin snýr undan hallanum. Þar eru tvær tóftir, hvor af enda annarar. 
Lengd hinnar vestri er um 5 fðm., hinnar eystri um 3 fðm. Hvor tóft- 
in um sig sýnist hafa útidyr á suðifrhlið, en einnig mótar fyrir dyrum á 
miðgaflinum. Þó er þetta eigi glögt. Á efri brún torfunnar er sérstök 
tóft, er snýr endanum til suðausturs og hefir þar dyr. Efri endi hennar 
hefir blásið burt, svo lengd hennar verður eigi ákveðin. Á að gizka hef- 
ir þar verið fjós, en burtu mun blásin hlaðan eða heystæðið, sem aftur 



af því hefir verið. — Landn. telur landnám þessara bræðra ofan frá 
Sleggjulæk »et nyrðra ofan til Rauðalækjar, en et syðra ofan til Hörð- 
hóla«. Hörðhólar halda enn nafninu, og eru þeir suður undir Hvítá 
skamt frá Langholtsvaði. En örnefnið Rauðilækur er týnt. En eigi er 
samt um Rauðalæk að villast. Það er ekki til nema einn lækur, sem um 
geti verið að ræða: það er mýralækur sá, er grefur sig út í Þverá fyrir 
norðan Kaðalsstaði. Hann er nu kallaður Landbrot. Svo er að sjá, sem 
klettaveggurinn bak við bæinn Siðumúlaveggi hafi skift landnámi þeirra 
bræðra milli þeirra að endilöngu. Hörðhólar eru nokkurskonar framhald 
af honum. Rauðilækur hefir eftir stefnu sinni verið hliðartakmark norð- 
anmegin (milli ísrauðarstaða og Gunnlaugsstaða), en ekki endatakmark 
(milli ísrauðarstaða og Kaðalsstaða), nema svo eigi að skilja, að landnámið 
hafi að norðanverðu eigi náð lengra vestur en á móts við útfall Rauða- 
lækjar. Þá hafi landnám Kaðals tekið við. 

Grundin, sem rúst Isleifsstaða er á, nær miklu lengra inn með ánni, 
alt að landamerkjum Sleggjulækjar og Asbjarnarstaða. Við innri enda 
hennar skagar fram dálitill ás, og er grasbrekka sunnan í honum. Þar er 
bæjarrúst undir brekkunni. Heldur hún enn nafni og heitir Oddsstaðir . 
Lögun hennar er forn: 3 tóftir, hver af enda annarar frá suðlægu austri 
norðurhalt til vesturs. Vestasta tóftin er opin í vesturendann, eins og 
þar hafi verið þil. Hún er nál. 3 fðm. löng. Dyr eru á gafli hennar 
inn i miðtóftina. Hún er 2^/2 fðm. löng. Úr henni eru óglöggar dyr 
inn í austustu tóftina, sem þó sýnist líka hafa dyr á suðurhlið við 
miðgaflinn. Hún er um 3 fðm. löng. Breiddin er alstaðar jöfn: nál. 2% 
fðm. Mælt er út á veggi. Snemma mun býli þetta hafa lagst í eyði; 
enda er þess hvergi getið. 

12. örnólfsstaðir. 

Svo segir í Lndn. (II. 2.): »Örnólfr hét maður, er nam Örnólfs- 
dal ok Kjarradal fyrir norðan (á) upp til Hvitbjarga. Ketill blundr keypti 
land at Örnólfi, alt fyrir norðan Klif, ok bjó í Örnólfsdal. Örnólfr gerði 
þá bú upp í Kjarradal, þar er nú heita Örnólfsstaðir. Fyrir ofan Klif 
heitir Kjarradalr« .... Örnefnin Klif og Hvítbjörg eru nú íýnd. En 
Hnítbjörg heita.nú hamragljúfur nokkur við ána inn í.dalnum, og er það 
án efa sama nafn og Hvítbjörg, hvort sem »Hvitbjörg« er misritun eða 
Hnítbjörg er afbökun. Hvítbjörg kynni að hafa nafnið af því, að grjótið 
er þar líparítkent og því dálítið ljóst; en hvítt er það þó ekki. Klif er 
líklega sandbrekka ein skamt frá gljúfrinu. Liggur gatan þar upp, þá er 
inn í Kjarradal er farið. Hann tekur við fyrir innan gljúfrið. Þangað 
inn heitir Örnólfsdalur. Þar kallar Landn. »fyrir norðan Klif«, en réttara 
þætti mér: »fyrir neðan Klif«. Litlu er Kjarradalur samt hálendari en 



*4 

Örnólfsdalur. Væri þar enn byggilegt, ef svo vildi. Væri líklegust bæ- 
jarstæði þar, sem nú eru Sámstaðasel eða Gilsbakkasel. Munu Örnólfs- 
staðir hafa verið á öðrum hvorum þeim stað. Er ekki von þess sjáist 
merki, þar eð sel voru síðar á þeim stöðum í langan tíma. Svo er að 
sjá, sem Kjarradalur hafi verið ónuminn norðanmegin ár, þangað til Örn- 
ólfur flutti sig þangað. Áður hafði hann ekki numið lengra inn en til 
Hvítbjarga. Og Hrosskell nam »milli Kjarrár og Fljóta«. Hann hefir 
því að eins numið dalinn sunnanmegin ár. Norðanmegin gat Örnólfur 
því sezt i ónumið lapd. 

Þar sem Landnámu og Hænsa-Þórissögu greinir á við íslendinga- 
bók um það, hvort það var Blundketill, er inni var brendur í Örnólfsdal, 
eða Þorkell son hans, þá er þess að gæta, að í sögum og ættartölum er 
jafnan hcett við að liðir geti jallið úr, en vanalega ekki hcett við, að liðir 
bœtist inn /. Þetta styður mál íslendingabókar. Og aldur þeirra Blunds- 
fegða getur líka stutt það. Hafi Ketill blundr, ættfaðir »Blundann3«, kom- 
ið gamall út, Geir sön hans miðaldra og Blundketill frumvaxta með þeim, 
þá gat Þorkell (Þórketill) son hans verið á sextugsaldri og átt frumvaxta 
son, er brennan varð. En þá hefir Blundketill orðið að vera fyrri konu 
barn Geirs, eins og Guðbrandur Vigfússon hefir líka getið til. (Safn. II. 
bls. 323). Landn. segir, að »Ketill blundr« hafi keypt ÖrnóJfsdal. Það 
mun vera rétt að því leyti, að Blundketill mun hafa borið nafn afa sins og 
heitið Ketill blundr réttu nafni. 


13 Blundshöll. 

Svo segir Lndn. (I, 20): »KetiIl blundr ok Geir son hans kvámu 

til íslands, .... ok námu þeir upp frá Flókadalsá til Reykjadalsár ok tungu 
þá alla upp til Rauðsgils ok Flókadal allan fyrir ofan brekkur. Ketill bjó 
í Þrándarholti; vi$ hann er kennt Blundsvatn, þar bjó hann síðan«. — 
Og svo segir Egla (83. k.): »Þorgeir blundr .... bjó áðr fyrir sunnan 
Hvítá fyrir norðan Blundsvatn«. Blundsvatn er fyrir neðan Bæ í Bæjar- 
sveit, og er nú oft nefnt Bæjarvatn. Suðvestanmegin við vatnið er hár 
hóll, sem enn heitir Blundshóll. Hann er grasi vaxinn að mestu og 
sunnanundir honum grasblettur eigi alllítill. Þar um kring eru flög. 
Grasbletturinn er allur stórþýfður; en eigi er annað að sjá, en að alt það 
þýfi sé myndað af náttúrunni og eigi byggingarleifar. Að eins ein tóft 
er vestantil á blettirium og er hún nokkurn veginn glögg. Þó læt eg ó- 
sagt hvar dyrnar hafa verið, en þykir líklegast, að þær hafi verið í suður- 
endanum, því tóftin snýr frá norðri til suðurs. — Hún er nál. 8 fðm. 
löng og nál. 4Y2 fðm. breið út á veggi. Eigi sést, að miðgafl hafi verið 
í henni. En þilgafl gat skift herbergjum. Það er nú ekki ástæða til að 
efast um, áð bærinn »fyrir neðan Blundsvatn« hafi verið hér. Nafn hóls- 



ins og afstaða benda til þess. Og ekki verður vísað á þann bæ annar- 
staðar. En undra má þó, að ekki skuli sjást þar nema ein einasta tóft, 
ef þeir hefði búið þar hver íram af öðrum, Ketill blundr og Þorgeir 
blundr, sonarson hans. Rústin bendir miklu fremur til, að bygð hafi ekki 
haldist þar lengi, verið að eins reisuleg byrjun bygðar, en eigi verið hald- 
ið áfram til lengdar, og húsum því eigi fjölgað. : Þeir munu ekki hafa 
búið þar bdðit, heldur að eins Þorgeir, hann hygg eg hafi byrjað þar bú- 
skap, en verið of stórhuga til að una þar. Enda komst hann þaðan að 
Ánabrekku. En Ketill blundr, afi hans, mun hafa komið gamall út, setið 
um kyrt í Þrándarholti, en aldrei flutt sig þaðan að Blundsvatni. Mun 
Lndn. fara þar »Blunda« vilt, sem auðveldlega gat orðið. 


14. „Hvítá i gegnum ásinn". 

Svo segir í Lndn. (II, i): »Þórarin vo Músa-Bölverkr, er hann bjó 
í Hraunsási. Þá let hann gjöra þar virki ok veitti Hvítá í gegnum ásinn, 
enn áðr fell hon um Melrakkadal ofan«. Melrakkadalur heitir nú Skolla- 
dalur; það er sama nafn í annarí mynd. Sá dalur er mjór og langur og 
liggur í boga sunnan og vestan kringum ásinn, sem bærinn Hrnunsás 
stendur sunnanundir. Stendur bærinn á hjallamynduðu þrepi sunnan í 
ásnum við dalinn. Þar er mýrardrag eftir dalnum, eigi ólíkt gömlum 
vatnsfarvegi, en vestar verður hann þrengri, og ásarnir báðum megin hans 
hærri. Þar hafa skriður hrapað í hann, svo hann er upphækkaður, og 
eru sumstaðar höft yfir um hann, sem næstum skifta honum sundur þar 
sem þrengslin eru mest. Eins og hann lítur nú ’ út, eru því engar líkur 
til að Hvítá gæti »fallið um hann ofan«. Það væri upp á móti, og það 
svo mjög, að þó áin væri nú stífluð bak við ásinn, þá mundi hún fyr 
fljóta upp á hraunið norðanmegin, en að hún kæmist alla leið fram úr 
Skolladal. Á hinn bóginn er það réttmæli, að hún rennur »gegnum ás- 
inn«. Þar, sem austurendi ássins liggur að henni, er hnöHungabergsham- 
ar, en hinum megin hennar er þar annár samskonar hamar á móti og 
skamt á milli. Er auðséð, að austurhali ássins, sem upprunalega hefir 
verið, er afskorinn. Er það nú lítil, sérstök, hraunlaus hæð í austurbakk- 
anum. Hún heitir Guðlaugshöfði. Liggur hraun að honum á alla vegu, 
nema þar er að ánni veit. Það er sama hraunið, sem myndar norður- 
bakka árinnar alstaðar móts við ásinn, og rennur hún þar um þrönga 
skoru. Er þar nú brú gjör fyrir nokkrum árum. Hefi eg oft farið þar 
yfir og svo veginn eftir ásnum. Hefi eg þá í hvert sinn haft í huga 
sögn Lndn. um Músa-Bölverk, og oft komið í hug að rita um hana; en 
ávalt hætt við það vegna ólíkinda þeirra, er eg hefi nú tekið fram. En 
eftir að eg hafði, — í ferð minni um Suðurnes í fyrrasumar, — fengið 
sannanir fyrir því, hve mjög hraun síga saman og lækka með tímanum, 



1 6 

þá hefi eg nú komist aö þeirri niðurstöðu, að ólíkindin séu minni en 

mér háfði áður sýnst, og að frásögn Lndn. geti verið sönn. Hraunið 

norðanmegin árinnar, — sem er endi Surtshellishraunsins, — virðist ekki 
að vera mjög gamalt, ef til vill litlu eldra en bygging landsins. Mávera, 

að á landnámstíð hafi það ekki verið signara en svo, að lægra hafi verið 

fram úr Melrakkadal. Og hafi ásinn þá verið áfastur Guðlaugshöfða, þá 
var þár stífla fyrir ánni; hún átti þá ekki annars kost en falla »um Mel- 
rakkadal ofan«. Og á meðan hún rann þar, er eðlilegt að hann væri 
dýpri, einnig þar, sem nú eru höftin. Þá hafa þrengslin verið gljúfur. 
Skfiðurnar, sem úr þeim hrundu, hefir áin borið fram jafnóðum. Þannig 
geta þessi ólíkindin horfið. Það er aðalatriðið, að hraunið þurfi að vera 
inun hærra en það er. Og svo hefir á sínum tíma verið. En í fljótu 
bragði sýnast önnur ólíkindi eftir: það sýnist ofvaxið mannlegum krafti, 
að veita slíku stórvatni, sem Hvítá er, gegnum svo háan ás. En þess er 
að gæta, að meðan áin gat runnið fram úr dalnum, hlaut vatn hennar að 
stnnda hátt fyrir innan ásinn. Þurfti þvi ekki að grafa svo sérlega djúpt 
skarð í hann til þess, að dálítil kvísl færi að renna þar. En þá var spilið 
unnið; hnöllungabergið er svo laust i sér, að úr því þar komst vatnsrensli 
á, hefir straumurinn ekki þurft langan tíma til að mynda þar farveg fyrir 
alla ána. Og þá er hún var komin gegnum áss-halann, var henni sjálf- 
gjör farvegur ofan með ásnum, eftir lægðinni sem myndast hefir, — þar 

eins og annarstaðar, — milli hrauns og hæðar. —- Þessi ólíkindi geta því 

einnig horfið. — Ekki sjást nein merki eftir af virki Bölverks. En það 
er ekki að marka. Þar sem bygð hefir haldist, eru öll forn mannvirki 
vanalega horfin. 

Ur því eg gat þess, að hraunið norðanmegin árinnar er endinn á 
Surtshellishrauninu, þá skal eg einnig geta þess, að í sama hrauni er, á 
móts við Fljótstungu, annar hellir, sem heitir Víðgemlir. Hann er ærið 
langur og all-djúpur, en ekki svo víður sem af nafninu mætti ráða. Hann 

hefir engar dyr, en göt hafa brotnað á hann. Er þar urð undir og má 

þar sumstaðar komast ofan. Hinn sami loftstraumur í hraunsteypunni, 
sem myndaði Surtshelli, virðist einnig að hafa myndað þennan helli; mun 
hann að því leyti framhald hans. Það er ætlun mín, að dalurinn, sem 
hraun þetta er runnið eftir, sé sá dalur, sem Landn. nefnir Skáldskelmis- 
dal. »SkáIdskelmir« virðist haía venð viðurnefni manns, — að sínu leyti 
eins og »Austmannaskelmir«, — og standa í sambandi við sögulegan við- 
burð, sem nú er gleymdur. 


15. Prestshús 

heitir þúst nokkur á brúninni fyrir ofan engjarnar rnilli Stafholts og Arn- 
arholts. Það virðist upprunalega vera stakkgarður. Hefir þaðan verið 



17 


lögð brú yfir mýrina heim að Arnarholtstúni. Sér fyrir henni þá er 
mýrin er frosin. Svo sagði mér Sigurður sýsiumaður Þórðarson. Ofan 
á stakkgarðinum er hústóft, og er það vist hún, sem »Presthúss«-nafnið 
á við. Það er án eia frá katólskri tíð, og bendir til þess, að prestur nokk- 
nr hafi átt þar einsetukofa. Annars er engin sögn um það. 


16. Langavatnsdal 

hafði eg áður skoðað, sem skýrt er frá í Árbók fornl.fél. 1896. En eftir 
að eg átti tal við Halidór sál. Bjarnason (sbr. »Athugasemd ura Langa- 
vatnsdal« í sömu Arbók), þótti mér þó þörf á að koma þar aftur, ef færi 
gæfist, og vita hvort eg fyndi þúfnabarðið, sem hann vísaði mér á fyrir 
innan Rauðhól. Fór eg þvi Langavatnsdal i sumar, og athugaði hinn til- 
nefnda stað. Þóttist eg finna þúfnabarðið þar, sem Halldór vísaði á. 
Fleiri þúfnabörð eru þar raunar hér og þar, auðsjáanlega mynduð af skriðu- 
hlaupum. Þetta er einna stærst; en að öðru leyti gat eg ekki séð, að það 
væri hinum frábrugðið. 

Hrafnabjargarmáldaga, sem Halldór sagði mér frá, og sem getið er í 
sömu athugasemd, sá eg í sumar á Hrafnabjörgum. Það er sama bréfið 
sem prentað er í Fornbréfasafninu, þriðja bindi, bls. 491. (Khöfn 1896). 


Um Laugar i Hörðudal. 

Inn frá Tungu í Hörðudal skiftist dalurinn í tvo langa arma. Eystri 
daiurinn er Vífilsdalur, og er hann enn bygður. Vestri armurinn heitir 
Laugadaiur. Hann er nú óbygður, en áður var þar einn bær, er hét að 
Laugum, og hefir dalurinn nafn af honum. Bærinn hefir staðið í grösug- 
um hvammi, vestanmegin ár þeirrar, er eftir dalnum rennur. Utan til í 
hvamminum eru volgar uppsprettulindir, og hefir bærinn haft nafn af 
þeim. Riistirnar eru innantil i hvamminum. Þær eru í þrennu lagi og 
miklar um sig. En af því jarðvegur er þar mjúkur, eru þær allar um- 
myndaðar í þúfnabörð, og er ekki hægt að sjá fyrir tóftum með neinni 
vissu. Tvö þeirra eru saman inst í hvamminum, annað nær fjallinu, 
hitt neðar. Hið þriðja er nær laugunum. Það er aflangt eftir stefnu dais- 
ins, og er sem votti fyrir laut eftir miðju þess. Gæti það verið bæjar- 
rústin. En hvert þúfnabarðið fytir sig hefir næga stærð til að vera bæj- 

8 



arrúst. Er að sjá, að hér hafi*verið stórhýsi. Enda eru góð skilyrði fyr- 
ir hendi til þess, að á þessum stað gæti vsrið stórbýli: Túnstæði mikið 
°g gott til ræktunar. Engjar þar skamt frá, litlu innar; raunar eru þær 
ekki allvíðlendar, en mundu grasgefnar, ef um væri hirt. Útbeit er enn 
einkar góð þar á dalnum, og hefir þó verið enn betri meðan skógur var 
í hlíðum. Landrými er ærið. Það mun mega telja víst, að á þessum bæ 
hafi búið Lauga-Snorri, sem Sturlunga nefnir. Þess er getið þar sem 
sagt er frá drápi Þorvaldssona, að »Lauga-Snorri og Hörðdælir« komu til 
fundarins. Oftar er hans getið í fylgd með Sturlu Sighvatssyni, og síð- 
ast á Örlygsstöðum. Ef til vill hefir hann verið í ætt við Sturlungá. 
En frá því er ekki sagt. Og ekki sést heldur hvort hann komst lífs frá 
Örlygsstöðum. Það getur hvorttveggja verið. Verið getur, að 
Snorri Brandsson, er seldi Laugar 1399, hafi verið afkomandi hails, 
og borið nafn hans. Sú sala mun hafa orðið tilefni til þess, 
að bygðin á Laugum var lögð niður. Hrafnabjörg eiga lítið land^- 
rými. Og þá er ábúandi Hrafnabjarga var orðinn eigandi Lauga, hláut 
hann að sjá sér hag við að leggja bygð þar niður og nota jörðina sjálfur. 
Og enn í dag er land Lauga aðalbeitiland Hrafnabjarga. 

Br. J 


Uxn blóthússtóft á Þyrli. 

Mér var falið að athuga, hvernig blóthússtóftin á Þyrli liti nú út. 
Það eru nú 12 ár síðan Sigurður sál. Vigfússon gróf hana út, og er hún 
nú aítur grasi gróin; enda er hún í túni. Fyrir bakvegg hennar sér 
glögglega og er sem mjótt þrep langs með honum að innanverðu. Einn- 
ig sér fyrir vesturgafli og er hann bogadreginn. En eigi mótar neitt fyr- 
ir framvegg, millivegg eða austurgafli. Að eins standa steinar upp úr 
grasrótinni hér og þar, alveg óreglulega. Er hætt við, að úr þeim veggj- 
um hafi verið tekið grjót eftir að S. V. skildi við þá. Nú er annað fólk 
nýkomið að Þyrli, og vissi það ekkert um blóthússtóftina. Að eins einn 
drengur var þar, sem gat vísað mér á hana. Gjörði eg uppdrátt af henni, 
eins og hún kom mér fyrir sjónir. 


Br. J. 



19 


Um Haugsnesshauginn. 

Þá er eg fór út Hvalfjarðarströndina, heyrði eg þess getið, að forn- 
mannshaugur væri í Haugsnesi út frá Kalastöðum og væri sjór farinn að 
brjóta hann. Fór eg því þangað og fekk með mér menn frá Kajastöð- 
um í því skyni að grafa út hauginn. En þá er til kom, sást, að hann 
var fyrir löngu útgrafinn og það svo vandlega, að öll hleðsla, sem innan 
í honum hafði verið, var tekin burtu, nema einungis á þá hlið er fjærst 
var sjó, Þar var hleðslan uokkurnveginn óhögguð. Utan með var haug- 
urinn þó enn uppi standandi, nema skarð var komið í hann þeim megin 
sem að sjónum vissi. En það var þó víst eftir menn, en ekki eftir sjó- 
inn. Sjálfur bakkinn liggur að skarðinu en nær ekki inn í það enn sem 
komið er. Svo haugurinn væri óhaggaður þess vegna. En líklega brotn- 
ar hann bráðum af. — Ekkert var þar að finna, eins og nærri má geta. 
Fyrir oían nesið, sem haugurinn er í og sem hefir nafn af honum, er 
mýrarsund, er heitir Stríðsmýri, og fyrir ofan hana er blásið holt. Þar 
er sagt að upp hafi blásið mannabein eigi alls fyrir löngu. Þetta stendur 
að líkindum alt i sambandi við bardaga þann, sem Harðarsaga segir frá i 
28. kap. Og vera má að Brandur frá Miðfelli hafi verið heygður í þess- 
um haug. Brandsfles og Geirssker er þar rétt vestan við nesið. 

Br. /. 


Um Stykkisvöll. 

Syo segir Harðarsaga (24 k.) »Refr hét maðr .... Hann bjó á 
Stykkisvelli í Brynjudal«. Enginn bær í Brynjudal heitir nú Stykkisvöll- 
ur og er það nafn alveg týnt. Eru ýmsar getgátur um, hvar sá bær 
muni hafa verið, t. d. að Þrándarstaðir muni hafa skift nafni, heitið 
Stykkisvöllur áóur; því að túnið þar er »stykkjað« sundur í reiti með 
fornum girðingum. En bærinn hét nú Styktóvöllur en ekki StykÆ/#völl- 
ur, Og hæpið mun, að »stykki« hafi haft sömu merkingu sem reitur, 
eða gerði. Auk þess sýnist Þrándarnafnið hafa lagzt svo snemma niður, 
að bær, sem við það er kendur, hefði orðið að fá nafn sitt áður en sög- 
urnar voru ritaðar. Og ef Stykkisvöllur hefði fengið annað nafn þá er 
Harðarsaga var rituð, mundi hún hafa getið þess. Af stöðum, sem nú 
eru óbygðir í Brynjudal, eru Gulllandsvellir langlíklegastir til að vera 

3 * 



20 


Stykkisvöllur. Það er slétt og fögur grund innan til á móts við Ingunn- 
arstaði, sunnanmegin við ána. Auðséð er á bakkanum, sem afmarkar 
grundina að innan, að gil, sem þar kemur ofan, hefir á sínum tíma brot- 
ið mikið af henni. Annars væri þar líldega bær enn. Hann hefir verið 
þar fyrrum. Það sýnir forn bæjarrúst skamt frá bakkanum. Hún er svo 
niðursokkin, að fólk vissi ekki af henni fyr en eg kom auga á hanar Þó 
sér svo vel fyrir henni, að eg gat gjört uppdrátt af henni. Hann komst 
samt ekki að á uppdráttablöðum mínum í þetta sinn. Tóftirnar eru 3, 
hver af enda annarar, miðgaflar þó eigi vel glöggir. Dyr á miðjum suð- 
urhliðvegg og vesturendi opinn. Lengd allrar rústarinnar nál. 16 fðm., 
meðalbreidd hennar 3 x / 2 fðra. Fjósrúst sést eigi, mun vera afbrotin. Ef 
til vill lýsi eg þessu gjör síðar. 

Br. /. 


Fornleifafundur í Skálholti 1902. 

Vorið 1902 var í austurbænum í Skálholti bygð heyhlaða í bæjar- 
húsaröðinni austan til, 16 al. löng og 14 al. breið. Veit annar endi 
fram, en hinn upp undir kirkjugarðinn. Var hún grafin niður um 4 al. 
frá jafnsléttu sem nú er. En sjá má, að alt bæjarstæðið hefir hækkað upp 
með tímanum. í framanverðri gröfinni urðu fyrir leifar af skálahússtóft- 
inni fornu. Stóð hleðsla veggjanna i 1 /^—2 al há af grjóti og torfleifar 
á milli laga. Húsið hefir verið 12 al. langt og 5 al. vitt, og snúið frá 
norðvestri til suðausturs. — Þannig er það líka sýnt á uppdrætti Stein- 
gríms biskups af húsaskipun Skálholtsstaðar 1784. — Göng höfðu verið 
úr norðvesturendanum inn í bæinn. Fyrir innan þau varð fyrir fremri 
endi undirgangsins, og var grafið framan af honum alt að 4 al. Stóð þar 
2 al. há hleðsla báðum megin. Vídd hans var að eins i 1 /^ al. Undir 
gólfi hans var lokræsi, nál. 1 fet á vídd og 1 fet á dýpt, hlaðið úr grjóti 
og þakið hellum. Fremri endi þess gekk innundir vegginn þeim megin 
sem að bænum vissi. í undirganginum fanst fururaftur, var hann fúinn 
utan en ófúinn innan. í suðvesturendanum urðu fyrir leifar afgafliskóla- 
hússins. Þar áttu, eftir uppdrættinum, að vera dyr inn í svefnskála skóla- 
pilta. En eigi sáust nein merki þess, að þar hefði dyr verið. Má vera 
að svefnskálagólfið hafi verið hærra en skólagólfið, dyrnar því eigi náð 
niður úr gegn, heldur verið uppgengt í þær. Dálítil tóft var fram úr 
skólahússtóftinni við suðausturendann, nál. 5 al. bæði á lengd og vídd. 



21 


Það hefir, eftir uppdrættinum, verið konrektorshús. Þar á móti varð ekki 
vart neinnar tóftar fram úr norðvesturhorni skólahússtóftarinnar, en þar 
er sjúkrahús á uppdrættinum. Mun mega gera ráð fyrir, að grjót þeirrar 
tóftar hafi verið tekið burt áður. I skólahússtóftinni var gólfskán ákaflega 
þykk, alt að 2 fetum. Neðst í henni var mikið af lim-rusli. Er vant á 
að gizka hvernig á því hefir staðið. Þó má vera að limið hafi verið breitt 
á gólfið, til að bæta úr gólfkulda, og af sömu ástæðu hefir gólfskánin 
verið látin safnast, ef til vill Ofan til í henni var mikið af tóbakspípu- 
brotum úr leiri. Þar fanst og koparlykkja mjög einkennileg: er hún 
mynduð sem samanbeygður viðarkvistur með 3 laufum, 2 blaðstönglastúf- 
um og 1 blómi. Hefir það án efa verið skrautgripur. Fekk eg hann 
handa forngripasafninu. — Grjótið úr efra hluta veggjanna lá ofan í tóft- 
inni. Þar lá meðal steinanna járnbolti mikill, sem næst teningslagaður, 
þó nokkuð aflangur og áviðflatur, og stallur er á annari hliðinni, svo 
hann er nær helmingi þynnri öðrum megin. Líklega hefir hann verið 
steðji, ætlaður til stórsmíða, mun þá þynsti flatvegurinn hafa hoift niður 
og verið festur upp að stallinum, \ stein eða stóra tréblökk. Það, sem 
þá má kalla hœð hans 9^/2 þml., lengd 11 þml. og breidd að ofan 8 þml. 
Hann vegur hér um bil 140 pd. Alt þetta athuguðu byggingarmenn 
vandlega. Steðjinn er til sýnis í Skálholti. 

Sama vor (1902) var í vesturbænum í Skálholti lagður vegur niður 
frá bænum vestur úr túninu. Ræsi var gjört með veginum og var Þor- 
láksbrunnur þar á leiðinni. Veggerðarmenn grófu hann fram, tóku burt 
grjót það, er hlaðið hafði verið innan 1 hann og jöfnuðu hann alveg með 
ræsinu, svo nú er hann ekki framar til. Þá er þetta var gjört, var hús- 
bóndinn, Skúli læknir Arnason, í Reykjavíkurferð, og vissi þetta ekki fyr 
en hann kom aftur. Ætlar hann að láta ganga svo frá, að sjá megi um- 
mál brunnsins, að minsta kosti til endurminningar um hann. 

Staupasteinn er nú hið eina, að kalla má, sem minnir á hinn forna 
Skálholtsstað. Hann er bjarg mikið og stendur hjá bænum við traðirna-r, 
er þó nú mjög niðursokkinn. Þar stigu gestir á bak og drukku »hesta- 
skál«, er þeir lögðu af stað. /. 


Fornleifafundur í Fljotsdal' 1902. 


Úlfar bóndi Jónsson í Fljótsdal í Fljótshlíð bygði í vor (1902) hey- 
blöðu við fjósið, sem er fyrir ofan og austan bæinp. Gróf fiann hana 



22 


vel 4 a!. djúpt niður. Svo sem 3 al. djúpt undir jarðvegi kom hann nið- 
ur á leifar af vegg: undirstöðu og svo sem 2 steinalög ofan á. Mátti 
sjá á legu steinanna í veggnum, að norðurhliðin hafði vitað inn í tóft, en 
suðurhliðin inn í vegg. Með öðrum orðum: Þetta var framveggur tóft- 
ar. Þar við kemur það heim, að bakvið fjósið og hlöðuna sér fyrir garð- 
lagi, sem varla getur annað verið en bakveggur tóftar. Hefir sú tóft þá 
verið allstór, en þó ekki stærri en margar forntóftir aðrar. Eigi gróf Úlf- 
ar fyrir enda veggjarins, og eigi heldur alveg upp að bakveggnum. 
Nokkru fyrir innan véginn fann hann bollastein. Virtist hann tilhöggvinn 
og er kringlóttur að kalla, vel 1 al. á hæð, en ekki yfir 3 kvrt. í þver- 
mál. Bollinn í honum nál. 14 þml. 2 þvermál, en alt að 16 þml. á 
dýpt. Barmurinn rúml. 3. þml. á þykt, og þó sprunginn á einum stað, 
svo bollinn er þeim mun brothættari. Enda er efni hans þursaberg 
(breccie). og eigi mjög fast í sér. Líka fann Úlfar þ?r kolubrot úr járni, 
ryðgað mjög og fallið framan af. Hún er nokkuð breið til að vera ljós- 
kola. Þó bendir það á viðhöfn, að hún hefir snúinn tanga. Hafi bolla- 
steinninn verið hlautbolli og tóftin hoj (heimahof frá landnámsöld), þágæti 
kolan verið ljóskola til lýsingar í hofinu og því í stærra lagi. E11 oftast 
munu hlautbollar hafa verið úr blágrýti: Það er bæði fegra og haldbetra. 
Bollasteinninn getur nú líka hafa verið herzlubolli járnsmiðs og tóftin 
smiðjutójt, þó hún raunar virðist vera nokkuð stór til þess, og þá gæti 
kolan verið ætluð til að bera í henni uppkveikjuglóð í smiðjuna. En ]ík- 
legt er, að þá hefði fundist meira eða minna af sindrum; en það var þó 
ekki. Læt eg þetta óákveðið að svo stöddu. Úlfar geymir muni þessa 
fyrst um sinn. 

Br. /. 


Fomleifafundur í Bryðjuholti 1903. 

Vorið 1903 var bygð heyhlaða í Bryðjuholti í Hrunamannahreppi. 
Hún er austantil í bæjarhúsaröðinni. Grafið var fyrir henni rúml. 3 al. 
djúpt. Þar urðu fyrir leifar af veggjum tveggja tófta, eigi stórra, er virt- 
ust hafa verið eldhús og búr. Eldhússtóftin var vestar. I henni voru 
hlóð og öskustó undir. Þar stóð ljóskola milli steina og tók nokkuð 
fram úr. Hún var úr steini, er líktist hverfusteini af efni. Endinn, sem 
inn á milli steinanna var, brotnaði af. Kolan sjálf (eða bollinn) er 3X 2 
þml. á vídd en þml. á dýpt. Bóndinn, .Magnús Jónsson, lofar að gefa 



hana forngripasafninu. í búrtóftinni fundust leifar af skyrkeri, er stóð á 
2 grágrýtissteinum, flötum. Efra yfirborð þeirra hafði fengið hvita húð, 
er náði nál. 2 línur inn í steininn. Botn kersins hélt sér og var i al. 
7 þml. í þvermál. Neðri hluti stafanna hélt sér líka, og var löggin, sem 
botninn var greiptur í, i þml. víð. Ofan af kerinu var fúið, svo hæð 
þess varð ekki ákveðin. I þvi var hvítt og gráleitt skyrefni, en ekki var 
það hreint nema neðst við botninn. Ofan til var það blandið mold og 
ösku. Austur af þessum tveim tóftum, framan til, urðu íyrir leiíar af 
smiðju. Þar var aska mikil og viðarkolabingur. Þar var og dálitill stöp- 
ull eða hlaði af hellublöðum, er höfðu fengið svartan lit. Það hefir að 
líkindum verið smiðju-aflinn. Þar fanst hnífblaðsbrot, er þó var svo 
rygðað, að það hélt sér ekki. 

Allar voru tóftir þessar litlar; en stærð þeirra mældu byggingar- 
menn ekki. 

Magnús bóndi og fólk hans lýsti fundinum fyrir mér eftir minni 
sínu, er eg kom þangað um haustið til að grenslast eftir þessu. Þá 
skoðaði eg kolnbrotið, kerleifarnar og steinana. 

Br. /. 


Fornleifafundur í Fossnesi 1903. 

í Fossnesi í Gnúpverjahreppi var vorið 1903 bygð heyhlaða í bæj- 
arhúsaröðinni vestan til, þar var áður skemma og smiðja. Grafið var nið- 
ur alt að 4 al. djúpt, og nokkuð lengra inn í húsagarðinn en' skemman 
og smiðjan náðu. Þá er skamt var komið niður, urðu fyrir hálfrotnar 
leifar af þorskhöfðabeinum. Þar nærri fanst ryðgað brot af sauðbjöllu, 
þetta hvorttveggja var svo ofarlega, að það hefir hlotið að vera frá tiltölu- 
lega seinum tíma. Eigi sáust þar byg-gingarleifar. En þá er lengra kotn 
niður, kringum 3 al. djúpt, komu byggingarleifarnar. Varð þar fyrir eld- 
hússhorn. Stóðu veggir hornsins óhaggaðir að neðanverðu. En er frá 
horninu dró, til beggja handa, var ekki eftir af veggjunum nema grjót- 
urð ein. Þar voru hlóð í horninu og öskustó undir. Frammi fyrir hlóð- 
unum stóð flatur drangasteinn upp á endann, svo sem 1 al. langur. 
Hann var skorðaður ofan i gólfið og helluflísir reknar utan með. Hann 
mun hafa átt að varna þvi, að eldur kæmist í móhlaða, sem leifar sáust 
af hinum megin hans, orðnar að moldu. Gólfskán var fyrir framan hlóð- 
in á nokkru svæði, hún var beinhörð og nál. 2 þml. þykk. Svo sem 1 



al. hærra en hlóðin og nokkuð til hliðar frá þeim, fanst allstórt stykki af 
snjóhvítu efni, og lítið eitt af tréleifum undir. Var þetta hvita efni mjúkt, 
er það fanst og þvalt sem feiti. En er það hafði legið um hríð undir 
beru lofti, harðnaði það og molnaði þá alt í sundur. Lítur helzt út fyrir 
að það hafi verið smjörhnöllungur, og legið á hyllu. En þá virðist sem 
sama húsið hafi verið notað bæði fyrir eldhús og búr. Þá er búið var 
að taka hlóðin burtu, varð fyrir flatur steinn, svo stór að byggingarmenn 
gátu litt bifað hann. Létu þeir hann kyrran og settu hlöðuvegginn of- 
an á hann. 

Þetta er tekið eftir lýsingu þeirra, sem við voru staddir. 

Br. /. 


Ogmnndarbrík. 

Á dögum Ögmundar biskups Pálssonar brann dómkirkjan í Skálholti 
í annað sinn niður til kaldra kola; það var á þingmaríumessu, 2. júlí 1526. 
Jón Egilsson skýrir í Biskupa-annálum sínum frá brunanum og hversu 
biskupi varð um er honum var sögð harmsaga sú; að hann hné þrisvar í 
ómegin. Segir Jón að skrúða og bókum hafi orðið bjargað og »tvær 
konur hafi borið skrínið (þ. e. Þorláksskrín biskups helga) með öllum um- 
búnaði, en aðrar tvær pá hina stóru brikina «L 

Sigurður Vigfússon fornfræðingur gat um þessa brik í grein sinni 
um gullkaleikinn í Skálholti og segir þar meðai annars: »En hvað orðið 
hefir af »bríkinni miklu «, sem hér (þ. e. í Esp. Arb.) er nefnd, verðr eigi 
sagt með vissu; . . . . í Skálholti er hún ekki nú, því þar er nú alls engin 
altaristafla í kirkjunni, og engar leifar af slíkri töflu finnast þar, -' þáð ég 
til veit« 1 2 . 

Dr, Kristian Kálund segir í íslands lýsingu sinni á þessa leið: 
»Mikið af markverðustu munura kirkjunnar (nefnil. í Skálholti) var selt á 
opinberu uppboði 1802; fræg altaristafla úr katólskum sið, svokölluð »Ög- 
mundarbrík« lá í mörg ár á Eyrarbakka, þangað til leifarnar afhennivoru 
sendar til Kaupmannahafnar 1819« 3 . 

1) Safn til sögu íslands I, bls. 64—65, sbr. Esp. Árb. III, bls. 84 og 
Hist. Ecci II, bls. 527. 

2) Árb. hins ísl. fornleifafél. 1887, bls. 40—41. 

3) P. E. Kristian Kalund, Bidrag til en hist.-topografisk Beskrivelse 



í skrá forngripasafns Dana, sem er í handriti, stendur skrifað árið 
1819 við nr. CXXXVI: »Frá verzlunarstaðnum Eyrarbakka á Íslandihaía 
fyrir tilhlutun stiftsyfirvaldsins eftir kröfu fornleiíanefndarinnar verið send- 
ar seinustu leifarnar af hinni eyðilögðu altaristöflu Skálholtskirkju, sem 
kölluð var Ögmundarbrík, nefnil.: 

a) Páll (postuli) mjög skemdur og Jóhannes skírari með vefjarhatt á 
höfði; 2 kvenn-dýrðlingar nefnil. Margrét helga standandi upp á drek- 
anum og annar höfuðlaus. 

b) Skrautmyndir í gotneskum stíl, meðal annars rúm. 

c) 4 partar tilheyrandi afturhliðinni á einhverri biblíumynd, með trjám, 
klettum og þess háttar. 

Glögt má sjá, að alt hefir verið gylt og mjög dýrðlegt, þótt lengi 
hafi verið farið illa með það á Eyrarbakka og það hafi verið geymt í 
salthúsic 1 . 

Þannig segir í skránni, en á safninu eru nú sýndar aðeins 2 mynd- 
ir af Ögmundarbrík, sín á hvorum stað, eru það þau Jóhannes skirari og 
Katrín helga (ekki Margrét helga, eins og í skránni stendur). í geymslu* 
húsum safnsins finnast nú aðeins: hinn kvenndýrðlingurinn, partur af rúmi 
með háum rúmstólpum og 2 partar, er virðast vera af þeim 4 úr aftur- 
hlið; alls eru því vísir 6 partar úr bríkinni af þeim sem skráin greinir. 
Hitt finst nú ekki, en er víst í fórum safnsins. 

Þessum myndum er ekki alls kostar rétt né nákvæmlega lýst á skrá 
safnsins. Þær eru allar skornar úr eik og er hún nú orðin mjög dökk- 
leit og farin nokkuð að feyskjast. í skorum og lautum vottar fyrir gipsi 

af Island, I, s. 169, n. *): »En stor del af kirkens interessanteste ejendom 
solgtes ved offentlig avktion 1802; en berömt altertavle fra den katolske tid, 
den saakaldte ))Ögmundarbrí k«, henlaa i mange aar paa Orebakke han- 
delssted, indtil resterne af den 1819 nedsendtes til Kobenhavn«. 

1) Katalog over Nationalmuseets danske Afdeling, 1819, CXXXVI: 
»Fra Handelspladsen Örbak i Island sendt ved Stiftsövrighedens Foranstaltning 
efter Commissionens Begiæring de sidste Levninger af den ödelagte Skalholts 
Kirkes Altertavle, som kaldtes Ögmundar Brik, nl. 

a) Paulus meget beskadiget og Johannes den Dobere med Turban paa. 

2£^ quindelige Helgener nl. Den hellige Margrethe staaende paaDragen 
og en anden uden Hoved, 

b) Ornamenter, forestillende Forziringer i Gothisk Smag hvoriblandt en 
Seng. 

c) 4 Stykker hörende til Baggrunden af en bibelsk Scene, med Træer, 
Klipper og deslige. 

Man kan tydelig se at det Hele har været forgyldt og meget prægtigt, 
skiönt det paa Örbak længe har været mishandlet og henlagt i et Salthus«. 

4 



ög gytlingu ef að er gætt. Allar eru þær flatar og óskornar að aftan og 
því svo sem hátt-upphleyptar myndir (hautrelief). Öll eru mannlíkunin 
standandi. Jóhannes skírari er þeirra hæstur og er sjálft mannlíkneskið 
með palli eða umgerð, sem er undir því og skikkjunni, 70 sm. að hæð, 
en skikkjan lafir niður fyrir vinsta fót 14 sm. (með umgerðinni, sem er 
um 3 sm.). Hann ber kind (lamb, »agnus dei«, sbr. Jóh. ev. 1, 29) á 
vinstra handlegg, en leggur hægri hönd ofan á hana; er nú höfuðið brotið 
af henni og er til, en geymt sér. 

Kvenndýrlingurinn, sem hafður er til sýnis, á eftir skránni að vera 
Margrét helga, en á nafnseðlinum á safninu er hann sem sagt nefndur 
Katrín helga og mun það nær sanni. í helgra manna tölu hafa verið 
teknar 6 Katrínar, en þessi mynd mun eiga að sýna þá elztu þeirra, 
nefnil. Katrínu frá Alexandríu, .sem var hálshöggvin 307; messa hennar er 
25. nóv. Á myndina vantar nú höndur og handleggi. Á höfðinu, sem 
á báðum kvennmyndunum er of stórt í samanburði við aðra hluta lík- 
neskjanna, er þyrnisveigur skorinn. Hún stendur ekki á neinum dreka, 
en baka til við hana, hægra megin og þó áfast við, sér á efra hluta af 
gömlum manni með miklu skeggi, og heldur hann vinstri hendi um höku- 
skeggið. Nefið o. fl. heflr dottið framan úr andlitinu. Það mun eiga að 
tákna einn af hinum 50 spekingum, er rökræddu við hana um trúna fyrir 
líflát hennar og hún sneri til kristinnar trúar. 

Sagt er í skránni að hinn kvenndýrlingurinn sé höfuðlaus, en það 
er reyndar að eins hálft höfuðið, andlitið, sem vantar. Ber það til afþví, 
að efnið hefir verið aúkið saman í báðar kvennmyndirnar, en álímdu bit- 
arnir hafa losnað af og týnst. Á þetta kvennlíkneski vantar brjóstin, 
hægri hönd og alt fyrir neðan miðjan upphandlegg. í hinni hendinni er 
bók. Hárið liðast niður um háls og herðar og fellur niður með brjóst- 
unum. Búningurinn á báðum kvennmyndunum er seinni-miðalda búning- 
ur og eru þær báðar mjög framsettar. Þær og rúmstólpinn er alt jafn- 
hátt, 54 sm. 

Hinir 2 svonefndu afturhliðarpartar hafa víst ekki verið fyrir aftan 
neinar mannamyndir, heldur á milli þeirra eða sérstakar, enda miklu lægri 
en mannlíkunin. Á þessa parta eða fjalir eru skornar hátt upphleyptar 
landslagsmyndir, hlíðar og hamrar, hjallar og börð; annari eitt tré neðan- 
til, en hinni 2 hús efst. 

Þessi bríkarbrot eru svo fá, að af þeim verður ekki ákveðin hin upp- 
runalega lögun eða stærð bríkarinnar, en varla er það efamál að Ögmund- 
arbrík hefir verið sú hin sama og Jón Egilsson nefnir »þá hina stóru 
bríkina« (sbr. Esp.: »bríkina miklu«). Eftir gerð og lögun myndanna 
virðist Ögmundarbrík hafa verið hollenzkt verk í gotneskum .stíl; dýrð- 
lingamyndirnar bera það með sér, að bríkin er frá katólskum sið; nafnið 



27 


bendir á að hún sé frá tíð Ögmundar biskups Pálssonar, því að hún er 
efalaust kend við hann, og máske einmitt á, að hann hafi útvegað hana í 
dóríikirkjuna. 

Þannig er nú orðið um þennan helga dóm, Ögmundarbrík; nýir 
siðir og ræktarleysi svifti hana eins og Ögmund biskup sjálfan öllu á- 
gæti og bæði voru þau tekin og fiutt í útlegð í framandi land. 

Mattías Þórðarson . 


Lýsing á lögréttu við Öxará 1732. 

(Frá Dr. Jóni Þorkelssyni). 

[Bréf Guðmundar lögþingisskrifara Sigurðssonar til Henriks stiptamt- 
manns Ochsens. Eptir frumriti í Landsskjalasafninu. Sbr. Arbók Forn- 
leifafélags 1884—1885. Reykjavík 1885 bls. 143—145]. 

»Hans Kongl. Mayí! Hr. Etatz-Justitz-og Cancellie-Raad, samt Stiftbe- 

falings Mand over Island og Færöe. 

Deris Velbparenhed har ieg underskrevne til kiende at give, at 
umueligen kand holde min Laugthings-Protocol, eller de for Laugthings- 
Rætten indlagte Documenter, i tilbörlig Stand, reene og umaculerede; og 
det formedelst Laugrættens meget slette byggning, hvilche, nemlig Laug- 
rætten, saaledis er beskaffen, at for og efter Landsthinget bestaaer hun 
ickuns af bare Vegger, hen imod 2 x / 2 al. höye, der ere opbygdte af Steen 
og Jord, med 2^ Holler, een til hver Ende, hvor folkene gaaer ind 
og ud ad. 

Naar saa Rætten skal holdis paa Landzthinget, bliver der opreijste 4 
og 5 Smaae-Sparrer, bvor over Mand siden decker med Islandske Wadmel; 
men dog intet viidere, en som saa, at baade Gavlerne, og de bemeldte 
2^ Huller, ere aldeelis ubedeckede, saa, naar det regner, da maae baade 
Protocollen, og de for Rætten fremlagdte Documenter, blive igiennem 
vaade, med mindre Landzthingskriveren passer dess beder paa, at tage 
sammen i Tiide, som tiit og ofte formedelst Regnens hastighed, intet kan 
lade sig giore. Ligeleedis, naar det blæser sterkt, da fyger Documenterne 

4* 



28 


langt borte, saa Mand, under Tiiden, har ondt nock med at faae dem 
igien; saa og om Mand i millertiid kand af uagtsomhed legge Pennen fra 
sig, enten paa Blekhulleí eller een andenstædz, da blæser vinden dend 
borte, under Tiden over Documenterne og Protocollen, hvor ud over de 
maae blive gandske beklickede, nu af Vind, nu af Vand. Thi er min 
underdanig og höynödvændig begiæring, at Hr. Stifftamtmand vilde tilholde 
Laugmændene her i Landet, at de, med det snareste skulde giore en An- 
stalt, hvor ved et skickelig Thing- eller Raadhus maatte i en Hast vorde 
paa Lanzthinget op bygget, der inde Laugthings-Rætten kunde holdis; saa 
som der er neppe saadanne en barbare Nation at finde, der jo altiid har 
et skickelig Raad- eller Thinghus, hvor inde deris Over-Rætter, om de 
ellers har nogen, kunde holdis. Men i millertiid dette Thinghus eij bliver 
op bygget, da vilde Hans Velbaarenhed tilholde de bemeldte Laugmænd, 
at bære Omsorg for, at den nu værende Laugrætte blev dog holden udj 
dend stand, at mænd kunde have deris Sager og Documenter, som der 
inde tracteris, ubedærvede af Vand og Vind. Jeg formoeder her paa en 
naadig og rætsindig bönhörelse. Forblivende ellers stedse 
Höyædle Hr. Stifftamtmand 
Deris 

Helgefiæld Præstegaard Plygtskyldige 

d. 28Septembris Tiener 

Anno 1732. Gudmund Sivertsen«. 



Yfirlit 

yfir mnni, sem Forngripasafni íslands hafa bæzt árið 1903. 

(Tölurnar fremst sýna tölumerki hlutanna í safninu). 

5021. Hárkambur úr bronsi, fundinn* í Norðlingahól hjá Melabugi á 
Miðnesi. 

5022 -25. Fjórir danskir smápeningar frá árunum 1648, 1665, 1681, 1775. 

5026. Skorin rúmfjöl með rúnaletri frá 1837. 

5027. Skorinn kistill frá fyrri hluta 18. aldar. 

5028. Dúkur útsaumaður með manna- og dýramyndum úr silki, að 
sögn úr eigu Staðarhóls-Páls. 

5029. Rósavetlingar. 

5030. Tveir feldardálkar, fundnir á uppblásnum stað nærri Skógum í 
Flókadal. 

5031. Gamall brauðstíll úr kopar. 

5032. Gömul matskeið úr silfri Austan úr Árnessýslu. 

5033. Gamiar öskjur frá Reykjadal í Ytri-Hrepp. 

5034. Kassalok og kassagafl, skorin. 

5035—38. Fjögur, mjög stór brýni, jarðfundin í Þverárdal í Húnavatns- 
sýslu. 

5039. Gömul silfurskeið, með verki. 

5040—50. Ellefu peningar, danskir, enskir, þýzkir og frakkneskir, úr silfri 
og kopar. 

5051. Minnispeningur úr silfri (»ærulaun iðju og hygginda«), er átt 
hefir Hannes Jónsson á Hnausum í Meðallandi. 

5052. Gagnskorinn skúfhólkur, úr silfri. 

5053. Brot af fingurhring úr kopar með mannsmynd í hringnum, 
fundið í rústum í Gömlu-Borg í Landmannahreppi. 



30 


$054- Kvennhempa úr klæði; austan úr Landeyjum. 

5055. Gamalt skatthol, íslenzkt. 

5056. Prédikunarstóll gamall, frá Hraungerðiskirkju. 

50 57. Kvennpeysa prjónuð. 

5058—^9. Hurðarlamir og Skráarlauf. Frá Skálholtskirkju. 

^060. Skorinn kistill. Vestan af landi. 

5061. Eyrnahringir úr gulli, með verki. 

5062. Danskur silfurpeningur frá 1730. 

5063—64. Tvær gamlar fjalir með skurðverki. 

5065. Skorinn kistill. Austan úr Arnessýslu. 

5066. Lítill kassi, skorinn og málaður; úr eigu síra Þorsteins Hélga- 
sonar í Reykholti. 

5067. Postulínskanna með silfurloki; úr eigu síra Stefáns Ólafsson- 
ar á Vallanesi. 

5068. Skápur, skorinn, frá árinu 1696. Úr Dalasýslu. 

5069. [Hr. Sigurður Vigfússon í Stóra-Botni]: Kúluhringur úr beizli. 

5070. [Sami]: Smáhringja úr kopar, með járnþorni. 

5071. [Sami]: Brot af rafbólu. 

5072. [Hr. Jón Guðmundsson í Ljárskógum]: döggskór úr bronsi 
brotinn, fundinn inni á högum í Ljárskógum. 

5073. [Ásgeir bóndi Sigurðsson á Reykjum í Lundarreykjadal]: gamali 
koparhnappur. 

5074. [Sami]: Kúla af gamalli beizlisstöng, fundin í kálgarði á 
Reykjum. 

5075. [Sami]: Krókur af hempupari, úr kopar. 

5076. [Cand. mag. Bogi Th. Melsted í Kaupmannahöfn]: Gömul 
húfa úr eign Boga Benediktssonar á Staðarfelli. 

5077—78. [Héraðslæknir Bjarni Jensson]: Tennur úr manni og gómbein; 
úr Granagili hjá Búlandi í Skaftártungu. 

[Hr. Guðjón Jónsson á Bjólu-hjáleigu]: Lítill peningur enskur. 


5079 - 




Legsteinn. 

Fyrir framan kirkjudyr á Leirá í Leirársveit í Borgarfjarðarsýslu 
liggur legsteinn, sem er 2 ál. og 3 þumL á lengd, og 1 alin og 6 þuml. 
á breidd og 2 þuml. á þykkt. Letur er á steini þessum, en er víða orð- 
ið mjög máð, og sumstaðar flagnað npp úr steininum og stafir horfnir, 
en hefir í fyrstu verið stórt og greinilegt latínuletnr, vei höggið; á stein- 
inum stands, að því er eg íæ næst komist, þessi orð: 

HOC SACRUM 

HELGÆ SIGURDI F. (0: filiae) ARNÆ 
LEGIFERI NEPTI NATÆ A<> 1663 
DENATÆ A° 1693 D. (0: die) 2. Julii JONAS 
THEODORI GISLÆ LEGIFERI 
PRONEPOS CONJUGI DULCISSIMÆ 
ET SIBI MÆSTUS POSUIT. 

PSALM. 3. V. v. EGO DECUBUI ET DORMIVI 
e t evigilavi. 

[}ón Þórðarson, sonarsonarsonur Gísla lögmanns, setti, hryggur í 
hug, legstein þenna sér og sinni ástkæru eiginkonu Helgu Sigurðardóttur, 
spnardóttur Árna lögmanns, fæddri árið 1663, dáinni 2. dag júlimán. 1693. 
Daviðssálmar III. 5 vers: Eg hef lagt mig fyrir og sofið og vaknað 
af svefni]. 

Sá Jón Þórðarson, sem hér er nefndur, bjó á Bakka í Leirársveit 
(f 1719), afi hans var Hinrik sonur Gísla lögmanns (1606— 1613) Þórð- 
arsonar, en kona hans, Helga Sigurðardóttir, var sonardóttir Árna lög- 
manns Oddssonar biskups Einarssonar. 

Steinn þessi mun vera högginn erlendis, hann er með úthöggnum, 
haglega gerðum, sólblómum (»Solsikker«) á öllum hornum, upphaflega var 
hann eigi á þeim stað, sem hann er nú, heldur yfir leiði í kirkjugarðinum, 
en þegar að því var komið, að yfir hann greri, tók kirkjubóndinn á Leirá, 
Þórður sál. Þorsteinsson, hann upp og setti hann fyrir framan kirkjudyrn- 



ár óg þar mun grafletrið mest hafa eyðst, því hann hefir verið notaður 
sem tröppusteinn. Til að forða steininum undan eyðileggingu íór eg 
þess á leit i sumar við kirkjubóndann hr. Þórð Þórðarson á Leirá, að 
steinninn yrði trévarinn að ofan og mun það verða gert. 

Jón Jakobsson. 


Legsteiiin sira Sigurðar Sigurðssonar á Staðarstað 

(d. 1690). 

[Steinn þessi er úr rauðbleikum granit; er 2 3 / 4 ál. á langveg og 2 
ái. á þverveg. Steinn þessi var áður í kórgólfi kirkjunnar á Staðarstað, 
en síðan kirkjan var flutt, fyrir fáum árum, liggur hann á gamla kirkju- 
stæðinu undir berum himni. Efst í vinstra horni steinsins er mynd af 
rosknum karlmanni og konu saman, og í neðsta horni vinstra megin er 
aptur mynd af sama karlmanninum og í hægra horninu að neðan mynd 
af sömu konunni. Eru líkindi til, að það sé myndir þeirra hjóna síra 
Sigurðar og Sigríðar Hákonardóttur, en hún hefir , látið setja steininn. 
Efst í vinstra horni steinsins er mynd af ungum manni á slagakápu, held- 
ur harðleitum, og má ætla að það sé mynd af Oddi lögmanni syni þeirra 1 ). 
En þetta er letur á steininum]: 

C. S. 

Sepulcrum | uiri | genere ac virtute clarissimi pietate ac | morum svavitate 
spectatissimi: | Domini Sigurdi Sigurdii ecclesiæ huius | Stadastadensis 
qvondam | pastoris vicinarumqve præpositi | laudatissimi | qvi ex hac miseria- 
rum valle ad coelestém ] patriam: pie ac placide migravit Anno | Salvatoris 
CID tjC LXXXX: die XVII Novemb: | ætatis suæ XLIV ministerii XI. | 
Marito desideratissimo: P(osuit) | Sigrida Haconis F(ilia) cum duobus liberis | 
superstes vidua moestissima. 

Præpositi qvondam Sigurdi heic ossa qviescunt 
ast animam sanctam dextra habet alma dei. 

1) Þessar myndir þyrfti að fá teiknaðar eptir steininum. 



G-amlir legsteinar 

í Görðum á Álftanesi. 

Rannsakaðir 11. YI. og 6 VIII. 1903. 

íslendingar eiga því miður ekki því að fagna, að hafa neina legsteina 
frá fyrstu öldum sögu sinnar, hvort heldur það ber til af þvi, að þá haíi 
ekki verið gerðir neinir legsteinar, eða þeir hafi eyðilagst siðan algerlega. 
Enn hefir enginn legsteinn fundist á Islandi, er með vissu má telja eldri 
en frá 13. öld 1 og Htur út fyrir að íslendingar hafi gert lítið að því að 
setja legsteina á leiði manna alt fram á 17. öld; þó eru til allmargir leg- 
stcinar eldri, bæði læsilegir og ólæsilegir að mestu. Maigir þessara leg- 
steina eru rúnasteinar, og á flestum þeirra eru að eins nöfn þeirra manna, 
sem steinarnir eru lagðir yfir, grafin eða höggvin á þá, og »hér hvíler« 
fyrir framan nöfnin. Þeir menn, sem steinarnir hafa verið lagðir yfir, 
eru nú að öðru leyti ókunnir flestir, og verður ekki sagt með nákvæmni, 
hvenær þeir hafi verið uppi, því að engin ártöl eru á rúnasteinunum. 
Víst er það, að engir legsteinar eru nú til yfir helztu mönnum fyrri alda 
og munu aldrei hafa verið gerðir; þeir væru varla gersamlega horfnir úr 
kirkjugörðunum, ef þeir nokkru sinni hefðu verið lagðir þar. Finnur pró- 
fessor Magnússon rannsakaði og ritaði um rúnasteinana 2 og dr. Kr. Kálund 
hefir skrifað um þá í ritgerð sinni um fornleifar á íslandi 3 að mestu eftir 
rannsóknum hans. Prófessor Björn M. Qlsen hefir lagfært ýmislegt í 
ritgerð Kálunds og bætt ýmsu við í grein sinni í Arb. fornleifafél. 1899 
bls. 19—28. Þar á móti hefir íslenzkum legsteinum með latinuletri verið 
sárlítið sint, að eins nokkurra þeirra getið áður í Arb. fornleifafél. 4 . 

1) SjáÁrb. fornleifafél. 1899 bls. 24—27 (rúnasteinninn yfir Hall Arasori). 

2) Antikv. Ann. IV. bls. 343—66. 

3) Aarb. for nord. Oldkyndighed og Historie 1882, bls. 57—-124. 

4) Sjá Árb. hins ísl. fornleifafél. 1880—81, bls. 70; 1888—92, bls. 

5 



u 

Margir legsteinar haía orðið fyrir illri meðferð af manna völdum, verið 
hafðir í stéttar og byggingar og spilt með ýmsu móti, og er slíkt hörmu- 
leg skömm. Sumir hafa eyðst af vatni og frosti, einkum þeir, sem gerð- 
ir hafa verið úr móbergi og gljúpum steintegundum; þeir hafa drukkið í 
sig vatnið og síðan sprungið og molnað í frostum. Flestir rúnasteinarnir 
eru óhöggnir Baulusteins- eða blágrýtis-drangar, fimm- eða sex-strendir, og 
letrið höggvið á fletina. Þannig eru og margir legsteinar með latínuletri, 
en flestir eru þeir höggnir að meira eða minna leyti annaðhvort úr ís- 
lenzkum eða útlenzkum steintegundum, því að sumir eru auðsjáanlega út- 
lendir að efni og verki til. Vanalega eru þeir flatir og hellumyndaðir, og 
grafið aðeins á þá hliðina, er upp veit; þeir voru ætið lagðir á leiðin, en 
ekki reistir. Á flestum er lesmálið fremur langt og á íslenzku. Stein- 
arnir eru því mjög merkiiegir bæði fyrir sögu máls og þjóðar, og væri 
mikils vert, að allir gamlir íslenzkir legsteinar yrðu rannsakaðir með ná- 
kvæmni og teknir til vísindalegrar meðferðar. Á mörgum legsteinum eru 
lágmyndir og einkennileg stafagerð; væri því nauðsynlegt að myndir 
fylgdu með lýsingunum. 


í kirkjugarðinum í Görðum á Álftanesi eru 6 legsteinar frá 17. öld 
og einn frá byrjun 18. aldar. Nýlegn fanst þar brot af legsteini frá 17. 
öld. Allir þessir legsteinar eru höggnir úr venjulegu hraungrýti (dolerit) 
og sömu tegundar og annað grjót í Garðaholti. Þrír af þeim (nr. 2, 4 
og 7?) lágu fyrir dyrum kirkjunnar, sem áður var í kirkjugarðinum, og 
því nokkuð máðir, en þó er letrið enn vel skýrt á þeim öllum. I þess- 
ari ritgerð eru þeir tölusettir eftir aldri, eða réttara sagt, dánarárum þeirra, 
er þeir hafa verið settir. 

Nr. 1. Nicliulós Skaptason f 1638. 

Þessi steinn er 149 sm. að lengd, 58 sm. að breidd og um 8 sm. 
að þykt. Stafirnir 5 -7 sm. að hæð og mjög greiniiegir. Utan um letr- 
ið er einfalt strik. Fyrir ofan og neðan trúarjátninguna eru lítil bil eða 
eyður. Við enda hvers orðs og töluheildar eru tveir deplar hvor upp- 
undan öðrum (:) til aðgreiningar, nema þegar orðið eða töluheildin endar 
með línunni, eins og í 1 , 2. og 3. línu; á þeim 3 stöðum eru engir 

67, 90, 103—107; 1893, bls. 73; 1894, bls. 4—6, 9, 20 (sbr. 1888—92, bls. 
67), 26—29; 1896, bls. 43—45; 1897, bls. 11, 33—40; 1898, bls. 5, 16; 1899, 
bls. 17—18; 1901, bls. 30—36. 



35 


deplar; aftur á móti eru deplar við enda orðanna í enda 3., u. og 15, 
línu. Likt stendur á um 9 línu, er endar á orðinu SIVKLEGA; þar f}T- 
ir aftan er að eins einn depill, og við enda síðustu línu eru 3 deplar, 
hver uppnndan öðrum, og einn fyrir aftan miðdepilinn. Stafirnir eru 
venjulegir latínuleturs-upphafsstafir. Aðeins pé-in og y-in eru dálítið frá- 
brugðin; pé-in eru opin að ofan svo að þau likjast kauni í rúnum og í 
orðinu VIPRISV í næst-síðustu línu eru pé-in bundin saman; y-in eru 
svipaðri smáleturs y-um. Ká-ið í SRAPTA er líkast erri, því að efri 
greinin beygist að leggnum. — V er látið tákna ú-, u - og t;-hljóð; /-hljóð- 
ið er táknað með y (y) í tveim síðustu orðunum, EIL^FT : L#F, sem ber 
vott um að sá er stafina hjó hefir borið í og y eins fram. /oí-hljóðið er 
alstaðar táknað með I, sem einnig táknar i o g í. A táknar a og á; á 
einum stað, í SRAPTA, hefir leturgrafarinn gleymt að setja þverstrikið 
um A-ið. Je er hér táknað með IE, en ekki með E. E í orðinu EG í 
12. 1. merkir e; þannig er orðið oft ritað enn og borið svo fram, eink- 
um í skáldskap 

Síðar verður minst á E í staðinn fyrir I í hreimlausum endin'gum 
orða, sem einnig kemur fyrir á hinum legsteinunum. 

Langt n er hér táknað með n í 3., 6., 8., 11. og 13. 1 . í orðinu 
HIEDAíí merkir það efalaust langt n (nn), þótt nú sé ekki ritað svo, því 
að þannig mun það hafa verið borið fram þá eins og nú. I orðinu 
F^RIRGEFnINGV er ^-hljóðið táknað með N (eftir F), en það ber til af 
því að leturgrafaranum hefir fundist w-hljóðið í -GEFN- vera »hart«, líkt 
og t. d. í steinn , og því sett N- Að líkindum hefir orðið yerið borið 
fram eins og nú, samhljóðarnir -Fn- svo sem -bbn(n)- 1 . F-ið er hér því 
merki íyrir langt varahljóð, framborið með báðum vörum (bilabialis). 
í fornum ísl. handritum er oít ritað mn fyrir jn og má vera að framburð- 
urinn mn hafi verið milliliður milli hins gamla framburðar ýn og hins 
nýrri b(b)n(n). 

í orðinu NICHVLAS er k hljóðið táknað með CH og er það vístaf 
því að svo var orðið stundum ritað á latínu; á ensku er það og ritað með 
ch, en annars er þessi ritháttur ekki upprunalegur. Nafnið er grískt, sam- 
sett af nike (sigur, sigurdísin) og Uos (lýður), og þýðir lýðsigrari. 

I orðinu HOLLDSINS er /hljóðið táknað langt (og »lint«) með LL; 
mun leturgraíaranum hafa þótt það nær framburði, sbr. nafnið Halldór og 
ALLDVRS á steini nr. 4, n. 1 . 

D- og í-hljóð eru táknuð með D. 

HIER : HVILER 
SA : TRVFASTE 

1) Sbr. SOFNADVR í 11, 1, 

5 * 



3 « 

MAN : SALVGI : 

NICHVLAS : SRA 
PTA : SON : 1638 
ÞAN : 6 : AVGVST 
I : 48 : ARA : ER : HA 
N : AVDMIVKLEG 
A : OG : SIVKLEGA* 

TIL : GVDS : HIED 
AN : SOFNADVR : 

EG : TRVE : SyND 
ANA : FyRERGEF 
NINGV : HOLLDS 
INS : VIPRISV : OG • 

EILyFT : .LyF :• 

HIER HVILER, svona byrja flestar grafskriftir á gömlum ísl. leg- 
steinum. Þetta orðatiltæki er enn viðhaft og er vanalegt hjá þeim þjóð- 
um, er trúa á upprisu og annað líf eftir dauðann. 

SA er hér ákveðinn greinir; þannig er þetta orð haft oftlega bæði í 

fornnorskum og isl. ritum og nú í daglegu tali. Sbr. ÞAN í 6. 1 . — 

Orðið TRVFASTE merkir hér líklega öllu heldur staðfastur í trúnni á 
guð en tryggur 1 . — MAN, þessi nafnháttarmynd kemur stundum fyrir i 
ísl. ritum frá seinui tímum. Það mætti ætla að hún hafi myndast eftir 
þolfallinu úr eldri myndinni, mannr, sem stundum kemur fyrir í fornritum 
og hefir eðlilega myndast eftir hinum föllunum, er öll hafa - nn - venjuleg- 
ast. Þó er líklegt að orð eins og t d. spónn, son og vin (í st. f. sonur 
og vinur) hafi’ haft áhrif á myndun nafnháttarins mann . — SALVGE 
merkir hér, eins og enn þann dag í dag, sálaði (= andaði). — í fornu 
máli merkti það sama og vesall (og vesœll); sbr. saal , saalug og sœlug í 
norsku. A íslandi hafa menn ruglað orðunum sálugur og sálaður saman 
og má vera að orðatiltækið »salig« í dönslui, sem haft er um andaða og 
sett fyrir framan nafnið 2 , eins og hér, hafi valdið því að nokkuru. Þeir 

sem nú brúka orðið »sálugi« hafa það á eftír nafninu, en þó á undan 

föðurnafninu. — NICHVLAS. Aður var minst á uppruna og rithátt 
þessa nafns. Nú er sagt Nikulás og svo hefir nafnið líklega verið borið 
fram áður fyrri. Nafnið kom fyrir í Noregi í byrjun 12. aldar og á 13. 
öld kemur það fyrir á Islandi. Úr þessu nafni eru til orðin nöfnin 
Kláus og Níels y sem einnig eru komm úr öðrum málum inn íslenzkuna. 
SRAPTA. Um stafagerðina var áður getið. Nafnið er hér ritað með - pt- 

1 ) Sbr. RIETT : TRVADVR á legst. nr. 2 , 4 , 1 . 

2 ) Sbr. legst. nr, S. 



37 


og að líkindum hefir það verið borið svo fram, en ekki eins og nú, með 
-ft-. — SON er ritað sérstakt, aðgreint frá SRAPTA; sá ritháttur var al- 
gengur áður þótt nú sé hann aflagður. Hann er í rauninni réttari og 
eðlilegri. Nefnifallsmyndin son er forn. 

1638. Hér byrjar ný setning, og er aðgætandi hvernig hún* er orð- 
uð. Artalið er á undan mánaðardeginum, en þó ber víst að skoða alla 
dagsetninguna: 1638 ÞAN : 6 : AVGVSTI sem einn hluta setningarinn- 
ar, samtengdan hinum hlura hennar með sambandsorðinu ER, sem er á 
eftir innskotssetningunni: 48 : ARA. — ÞAN,. þolf. af sá , er haft hér 
sem ákveðinn greinir; sbr. SA í 2. 1 . — AVGVSTI er latnesk eignarfalls- 
mynd af Augustus , ágústmánuður. — SIVKLEGA, einkennilega til orða 
tekið. — GVDS, þ. e. guðs ; án efa hefir þetta orð þá eins og nú verið 
borið fram gvuðs Sá íramburður er að líkindum miklu eldri, sbr. lat- 
nefnið Gvondur (af Guðmundur), nú Gvendur. — SOFNADVR stýrir orð- 
unum: TIL : GVDS : HIEDAN, eins og það væri hreyfingar-sagnorð. 
Auðvitað er þannið komist að orði af því að menn hafa haft í huga að 
sálin færi »til guðs héðan« um leið og maður »sofnaði« þannig, þ. e. dæi. 
Sbr. sovna á norsku og hensove á dönsku, sem hvorttveggja merkir að 
deyja, sbr. HEN SOF á legst. nr. 8, 13.—14. 1 . 

A eftir þessum tveim setningum kemur brot af 3. gr. trúarjátningar- 
innar og er bil á milli á steininum. Um stafagerð og rithátt flestra orð- 
anna í þessari setningu er getið hér að framan. Það virðist svo sem 
sögnin trúa stýri hér þolfalli, því að þær 3 orðmyndir, sem hún stýrir 
hér, geta allar verið í þolfalli; orð, sem enda á -ing- í nefnifalli, enda 
stundum á -ingu í þolfalli, einkum i seinni alda máli. Þess munu þó 
annars varla finnast dæmi, að þessi sögn stýri þolfalli, og liggur næst að 
ætla, að leturgrafarinn hafi af vangá slept úr stafnum og orðinu A milli 
TRVE og Sí/NDANA; þá kemur alt heim 

Letrið á legsteininum .hljóðar þá í heild sinni þannig: 

»Hér hvilir sá trúfaste mann, sáluge Nicholás Skapta son. 1638 pann 
6. Augusti, 48 ára, er hann auðmjúhlega og sjúklega til guðs héðan sofnaður. 

Eg trúe [áf syndanna fyrirgefningu , holldsins upprisu og eilýft lýf«. 

Hvenær þetta letur er höggvið á steininn, verður ekki sagt með 
neinni nákvæmni. Það er líklegt að það hafi ekki verið löngu eftir dán- 
arár mannsins, en stundum ber það þó við, að nokkur ár líða frá dánar- 
dægri manns þangað til honum er settur legsteinn. 


Nr. 2. Halldór Jónsson (samtt hans sonarson) f 1648. 
Legsteinn þessi er 141 sm. langur, 72^/2 sm. breiður, 13 sm. 
þykkur. Hæð stafanna 4V2 sm. í öllum hornum eru litlar englamyndir, 



3 8 


allar hér um bil eins, og fyrir ofan þær yzt úti í efri hornunum eru 
smákrossar. Milli englamyndanna fyrir ofan letrið er mannsandlitsmynd og 
rós með 6 blöðum fyrir ofan hana, en sinn hvoru megin eru sivafningar, 
eins og bagalhöfuð, og fyrir ofan hvorn þeirra eru 2 aðrir álíka, en þó 
minni. Milli englamyndanna fyrir neðan letrið eru 2 mannsfœtur og sinn 
hvoru megin við þá eru sívafningar, ámuna og að v ofan, i stór hvoru 
megin, en engir smáir; undir fótunum eru tvær boglínur samhliða (í^t). 
Bekkur er höggvinn utan um alt saman. Þessar myndir munu hafa verið 
gerðar helzt til skrauts, en vera kann að mannsmyndin, höfuðið fyrir of- 
an og fæturnir fyrir neðan grafskriftina, eigi eins og að tákna þann er 
steinninn er yfir. 

Til þess að greina orðin að eru settir 2 deplar, eins og á steini nr. 
i, og þó vantar raunar þessa depla í io., 13., 14. og síðustu Hnu, milli 
orðanna HLVTTAKANDE og ORDNER, milli I og G í enda 13. 1 ., 
milli ANN° og ártalsins, og vegna rúmleysis hefir leturhöggvarinn högg- 
við 3 síðustu orðin þannig: IGVDSH, í st f. I : GVDS : HENDE, svo 
að þar vantar deplana á tveim stöðum og síðasta orðið skammstafað, 
Aftur á móti er sumum af samsettu orðunum skift sundur með deplum; 
KROSS : REINDVR : OG : RIETT : TRVADVR , IFER : VNNV , 
VEG : FERDAR : DAGAR. Stafirnir eru eins og upphafsstafir i latínu- 
letri. í orðinu SAMTT (í 6. 1 ) og RIETT (í næst síðustu 1 .) eru T-in 

dregin saman. Stafirnir hafa líka merkingu á þessum steini og á steini 

nr. 1, þannig er a- og á-hljóð táknað með A, i - og /-hljóð með I, 0- 
og d-hljóð með O, u- og ^-hljóð með V; i- (eða £.)hljóðið í hreimlausum 

endingum orða er táknað með E, nema í SIGVRSINS í 9. 1 . (sbr. 

HOLLDSINS á st. nr. 1). Je- hljóðið, sem er tilorðið úr gamla langa e - 
hljóðinu og áður fyrri var táknað með é, er hér samkv. framburði ritað 
IE í orðunum HIER (i. 1 .) og RIETT (í 4. og 15. L). Stafurinn Y er 
ekki notaður; í stað hans er eðlilega haft I samkv. framb.: REINDVR 

(í 3. 1 .), IFER (í 7. 1 .), DEIA (í 11. 1 .), í stað deyja . C er haft í orð* 

unum CHRISTO (í 8. 1 ) og MARCI (í næst síðustu 1 .) samkvæmt latn- 
eskum rithætti á þessum nöfnum, sem hér eru líka beygð eins og í latínu. 
Auk þess er C haft fyrir framan K í orðinu ECKE (í 11. 1 .); það erforn 

ísl. ritháttur að rita -ck fyrir -M-, og í sænsku er það gert enn í dag. 

£)- og í-hljóð eru táknuð með D. — Talan 2 í 62 er líkust z. O í 
ANN° er miklu minna en hinir stafirnir og stendur efst í línunni eins 
og hér. 

HIER : VNDER : HVILER 
GREPTRADVR : ERLEG 
VR : KROSS : REINDVR : 

OG ; RIETT : TRVADVR 



39 


MADVR : HALLDOR : IO 
NSSON : SAMTT : HANS 
SONARSON : IFER : V 
NNV : I : CHRISTO : ER 
' V : SIGVRSINS : HLVTTA 
KANDEORDNER : OG 
DEIA : ECKE : MEIR : VE 
G : FERDAR : DAGAR : 

6Z : AR : SOFNADE : IG 
VDE : ANN° ié 4 8 ; 9 
MARCI : SALER : RIETT 
LATRA : ERV : IGVDSH 

Sbr. byrjun grafsknftarinnar á þessuin steini við byrjun grafskr. á 
st. nr. 4 og á legsteini á Gufunesi, sem getið er í Árb. h. ísl. fornl.fél. 
1897. bls. 40. 

ERLEGVR, i gömlum íslenzkum og norskum handritum er þetta 
orð skrifað œrligr, en mun þó hafa verið borið fram erligr , líkt og það 
er skrifað á steininum, með löngu £-hljóði í byrjun orðsins. Seinna 
breyttist íramburðurinn á löngu ^-hlj. í íslenzku og nú er ætíð sagt og 
skrifað œrligur. Orðið œra og öll þau orð, sem af því eru dregin í ís- 
lenzku, eru ekki að uppruna norræn, heldur komin úr lágþýzku ( ére ) á 
miðöldunum inn í tungumál Norðurlanda. — KROSS : REINDVR, þ. e. 
krossreyndur, sem víst er mjög sjaldgæft orð. Kross hefir hér afleidda 
merkingu, sem það ekki virðist hafa haft í isl. bókmáli í fornöld, nefni- 
lega mótlœti (sbr. »húskross«). Þetta mun dregið af orðatiltækinu »að bera 
sinn kross«, sem upprunaega átti við krossburð Jesúsar frá Nazaret, en 
var síðar haft í merkingunni að þola mótlætingar lífsins, sbr XXXII. 
sálm., 20. v. í Passíusálmum Hallgríms Péturssonar: »Holdið má ei fyrir 
utan kross eignast á himnum dýrðarhnoss«. Björn Halldórsson segir í 
orðabók sinni undir orðinu kross, að það merki »omnia adversa , qvœ ob 
fidem in Christum fidelibus obveniunt« (alls konar mótlætingar, sem fyrir 
trúna á Krist koma fyrir hina trúföstu) 1 . — SAMTT er hér með tvöföldu 
tí-i og bendir það á að t-hljóðið hafi verið borið fram mjög hart í þessu 
orði og er enda útlit fyrir að það standi í sambandi við það, að emm- ið 
hefir verið borið fram hljómlaust á undan té- inu, eins og enn er gert á 
Suður-íslandi. Orðið merkir hér eiginlega og ; sú merking finst ekki í 
fornu máli, heldur merkir orðið ætíð saman. Nú segja menn dsamt (með) 
e-hu í sömu merkingu og samt hefir hér á legsteininum. Þessi merking 
orðsins samt og að HANS stendur á undan SONARSON mun vera að 


1) Sbr. ennfremur Matt. 10 88 og 16 24 . 



40 


kenna dönskum áhrifum á málið, einkum einmitt ritmálið og þá sérstak- 
lega útleggingar úr dönsku. — Með orðunum IFER : VNNV byrjar næsta 
setning, hin fyrsta af 3, sem enda svo á orðinu MEIR og eins og heyra 
saman. — I : CHRISTO þ. e. í trúnni eða fyrir trúna á Krist; CHRISTO 
er hér þágufall eftir latneskri beygingu nafnsins. Þessi orðatiltæki um 
yfirvinning í Kristi, hluttekning sigursins o. s. frv. eru tekin úr biblíu- 
málinu 1 og prédikunarstýlnum. Það er annars aðgætandi, að í þessum 3 
setningum er höfð fleirtala, sem líka er réttara, þar eð um 2 er að ræða, 
en i 1. setningunni er höfð eintala. í setningunum, er nú koma, er aft- 
ur um Halldór einan að ræða, og því að eins höfð eintala eins og í 1. 
setningunni. — Sonarsonur hans, sem hér er getið, hefir að líkindum 
verið barn að aldri er hann dó. — MEIR þ. e. framar, nefnil. hinum 
öðrum, ævarandi dauða. — ANN° þ. e. anno, á árinu, staðarfall af latn. 
orðinu annus , ár. — MARCI, eignarf. eint. af latn. nafninu Marcius (rétt- 
ara Martius ), Martsmánuður. — Þrjú síðustu orðin í síðustu línu eru vegna 
rúmleysis án millibila og er síðasta orðið skammstafað þannig, að fyrsti 
stafurinn einn stendur: H, sem án efa táknar hende. Þessi ritningargrein 
er tekin úr Spekinnar bók 3. kap. 1. v. og kemur fyrir á fleiri ísl. leg- 
steinum (sbr. Arb. fornl. 1897, bls. 39 og 1901, bls. 31). 

Grafletrið hljóðar því þannig: »Hjer under hvíler greptraður erlegur, 
krossreindur og rjett-trúaður tnaður , Halldór Jónsson , samtt hans sonarson . 
Ijirunnu í Christo, eru sigursins hluttdkande orðner og deia ekki meir. Veg- 
ýerðardagar 62 ár. Sojnaðe í guðe anno 1648, 9. Marci. 

Sáler rjettlátra eru í guðs h[ende]«. 

1) Sbr. t. d. 2. Kor. 2 14 , Jóh. 16 33 og 1. Jóh. 5 4 - ð . 

(Framhald í næstu Arbók). 



Um stofnun Fornleifafélagsins 
og framkvæmdir þess 

1879—1904. 


Sumarið 1879 var töluvert umtal um það, hvort sú skoðun mundi 
vera rétt, er þeir hé]du fram, Guðbrandur Vigfússon og Kr. Kaalund, að 
Lögberg mundi hafa verið við Almannagjá, en eigi á þeim stað, sem svo 
hefir verið nefndur á síðari tímum. Það þótti því áríðandi, að gjöra rann- 
sóknir um þetta, og það mun hafa verið einna helzta tilefnið til þess, að 
Fornleifafélagið var stofnað. 

Hinn 15. okt. 1879 áttu þessir menn fund með sér: 

Árni Thorsteinsson, landfógeti. 

Bergur Thorberg, amtmaður. 

Björn Ólsen, skólakennari. 

Carpenter W. H. málfræðingur frá Utica N. Y. 

Eiríkur Briem, prófastur. 

Fiske, Willard, prófessor við Cornell-háskóla. 

Indriði Einarsson, cand. polit. 

Jón Árnason, bókavörður 

Jón Hjaltalín, landlæknir. 

Jón Þorkelsson, rektor. 

Magnús Stephensen, yfirdómari. 

Matthías Jochumsson, ritstjóri. 

Reeves, Arthur, frá Cornell-háskóla. 

Sigurður Vigfússon, gullsmiður. 

Á fundinum tók Sigurður Vigfússon fyrstur til máls og stakk hann 
upp á, að menn gerðu félag með sér til að vernda fornmenjar hér á landi 
og einkum til að grafa upp á Lögbergi. Eftir að mál þetta hafði verið 
rætt, var nefnd kosin til að semja lög fyrir félagið. Og er nefndin 

5 



42 


siðan hafði lokið störfum sínum, var kvatt til almenns fundar 8. nóv. 

1879 og var Þ a félagið sett á fót, samþykt lög fyrir það, og kosin 
stjórn; formaður var kosinn Arni Thorsteinsson, landfógeti, og var hann 
síðan jafnan endurkosinn, þangað til 1887, er hann skoraðist undan kosn- 
ingu; varð þá Sigurður Vigfússon formaður og var það síðan til dauða- 
dags 1892. Síðan heíir Eiríkur Briem haft þann starfa á hendi, fyrst sem 
varaformaður, síðan sem formaður. 

Á þeim 25 árum, sem félagið heíir staðið, hefir það látið gjöra 
fornleifarannsóknir því nær á hverju sumri og í nálega öllum héruðum 
landsins ; um sum héruð hafa verið farnar tvær rannsóknarferðir eða jafn- 
vel fleiri. 

Sigurður Vigfússon gerði rannsóknir í þjónustu félagsins svo sem 
hér segir: 

1880 á Þingvöllum og kringum Hvalfjörð. 

1881 við Haugavað, í Dalasýslu og nokkrum hluta Snæfellsnessýslu. 

1882 á Vestfjörðum, einkum í Dýrafirði og Geirþjófsfirði. 

1883 í Rangárvallasýslu. 

1884 í Borgarfirði. 

1885 í Rangárvallasýslu og Vesturskaftafellssýslu. 

1886 í Húnavatnssýslu og Skagafjarðarsýslu. 

1888 á Vestfjörðum. 

1889 á Breiðafirði. 

1890 á Austfjörðum. 

1891 í Dalasýslu og á Mýrum. 

Síðan 1893 hefir Brynjólfur Jónsson á hverju sumri farið rannsókn- 
arferðir í þjónustu félagsins og gjört rannsóknir svo sem hér segir: 

1893 í Árnessýslu, Rangárvallasýslu og Vesturskaftafellssýslu. 

1894 í Húnavatnssýslu. 

1895 í eyðibygðum í Árnessýslu og í Mýrasýlu. 

1896 í Mýrasýslu og Snæfellsnessýslu. 

1897 í Rangárvallasýslu ofanverðri. 

1898 í Barðastrandarsýslu austantil og Dalasýslu. 

1899 í Rangárvallasýslu og Snæfellsnessýslu. 

1900 í Norðurlandi, einkum Suðurþingeyjarsýslu. 

1901 í Rangárvallasýslu. 

1902 í Gullbringusýslu. 

1903 í Borgarfirði. 

1904 í Árnessýslu. 

Auk þessa hefir félagið og stutt nokkuð fornleifarannsóknir þær, er 
kapteinn D. Bruun hefir gjört hér á landi, og félagið gekst fyrir þeirri 
nákvæmu rannsókn er hann og prófessor Björn Ólsen gjörðu 1902 á 



43 


leifunum af hörginum í Hörgsdal í Þingeyjarsýslu. Skýrslur um allar 
rannsóknir þessar með uppdráttum eru í árbókum félagsins; þar eru og 
skýrslur um nokkrar fornleifarannsóknir, er eigi hafa verið gjörðar af mönn- 
um í þjónustu félagsins t. d. rannsókn B. Ólsens á Borgarvirki og á Vest- 
fjörðum 1884, rannsókn Br. Jónssonar á Þjórsárdal 1884, Jóns læknis 
Jónssonar á hoftóft og búðatóftum i Freysnesi 1895, rannsókn á leiði 
Guðrúnar Ósvífursdóttur o. fl. 

Rannsóknir þessar hafa sem eðlilegt er veitt margar mikilsverðar 
upplýsingar; sumpart hafa þær sýnt, hve frásagnirnar á sögum vorum eru 
yíirleitt réttar og áreiðanlegar, og sumpart hafa þær leitt ný atriði í 
ljós; sem dæmi upp á hið fyrra má nefna húsatóftirnar á Sæbóli og 
brunarústirnar á Bergþórshvoli með skyrleifunum þar ? og sem dæmi upp á hið 
síðara hoftóftirnar, svo að nú hafa menn fengið nokkurn veginn glögga hug- 
mynd um, hvernig guðsþjónustuhúsum hinna heiðnu forfeðra vorra hefir verið 
farið, eftir að Fornleifafélagið hefir látið rannsaka um 10 hoftóftir auk 
hörgsins í Hörgsdal, og eru rannsóknir þessar því merkilegri, sem eigi 
hafa fundist, svo kunnugt sé, i neinu öðru landi leifar af hofum, er æs- 
ir voru dýrkaðir í. Sjón er sögu ríkari um það, hvernig bústaðir forn- 
manna hafa verið, þar sem það er komið í ljós, að enn má sjá tóftirnar 
af húsum þeirra t. d. af bústað Ingimundar gamla í Víðidal, áður en hann 
nam Vatnsdal, og af bústað Eiriks rauða í Haukadal, áður en hann fann 
Grænland, svo að gera hefir mátt uppdrætti af þeim. 

Fornleifafélagið hefir frá upphafi kostað kapps um að styðja Forn- 
gripasafnið eftir því sem því hefir verið auðið; fyrir því hefir það lagt 
fyrir þá sem v.erið hafa í þjónustu þess, að spyrja uppi forngripi á ferð- 
um sínurn og hvetja menn til að láta safnið fá þá, auk þess sem safnið 
hefir fengið alla þá forngripi, er þeir hafa fundið, eða komist yfir; slikt 
hið sama hefir og kapteinn D. Bruun gert, eftir samráði við félagið. Enn- 
fremur hefir og félagið látið prenta í Arbók sinni vandaðar og nákvæmar 
myndir af ýmsum helztu gripum í safninu. 

Fyrstu árin gengu nokkuð margir í félagið, en síðan hefir félags- 
mönnum fækkað smámsaman; árstillög til félagsins hafa því náð skamt til 
að borga kostnað þess, en um mörg ár hafði félagið úr landssjóði 300 
kr. styrk á ári til útgáfu Árbókarinnar og í tveim síðustu fjárlögum hefir 
félaginu verið veittur 400 kr. styrkur á ári; auk þess hefir það um all- 
mörg ár haft 100 kr. styrk frá Forngripasafninu til að spyrja upp forn- 
gripi Þar sem tekjur félagsins þannig hafa litlar verið, þá hefir aftur 
kostnaðurinn við framkvæmdir þess verið tiltölulega lítill. Sigurður Vig- 
fússon og Brynjólfur Jónsson hafa farið rannsóknarferðir sínar fyrir litla 
borgun, aðrir er gjört hafa rannsóknir fyrir félagið hafa enga borgun tek- 
ið fyrir starfa sinn, en að eins fengið útlagðan kostnað borgaðan ; ritlaun 



44 


hafa engin verið borguð, nema einu sinni 40 kr., og prófarkir hafa 
jafnan verið lesnar ókeypis. 


Skýrsla. 

I. Aðalfundur félagsins 1903. 

Aðalfundur félagsins var haldinn 14. nóv. 1903. 

Formaður skýrði frá athöfnum félagsins, sérstaklega rannsóknum Br. 
Jónssonar um Borgarfjörð í sumar, einkum Þverárþingstað, og lagði fram 
endurskoðaðan ársreikning fyrir 1902, og höfðu engar athugasemdir verið 
við hann gerðar. 

Þá bar formaður eftir nokkrar umræður lagabreyting þá undir at- 
kvæði, er samþykt var á siðasta ársfundi 25. okt. 1902, að orðin: >lög- 
mætur fundur . . . á fundi og« í 10. gr. félagslaganna falli burt, og var 
hún samþvkt með 14 atkv. gegn 1. 

Því næst voru kosnir embættismenn félagsins og þrír fulltrúar (Björn 
M. Olsen, Stgr. Thorsteinsson og Þórh. Bjarnarson) og svo endurskoð- 
unarmenn. 


II. Ársfundur félagsins 1904. 

Arsfundur félagsins var haldinn 8. nóv 1904. 

Formaður mintist láts tveggja stofnenda félagsins þeirra prófessors 
W. Fiske’s og dr. Jóns Þorkelssonar f. rektors, og tóku félagsmenn undir 
það með því að standa upp. 

Því næst mintist formaður þess, að félagið væri þann dag 25 ára 
gamalt, stofnað á sama stað þar sem fundurinn nú var haldinn (Presta- 
skólahúsinu) 8. nóv. 1879, og sagði sögu félagsins frá byrjun til þess 
dags. 

Formaður gat þess, að Br. Jónsson hefði í sumar ferðast um Arnes- 
sýslu; eftir tilmælum félagsstjórnarinnar væri hann nú að semja registur 
yfir Árbækur félagsins frá upphafi fram að þessum tíma. 

Því næst skýrði formaðurfrá fjárhag félagsins og lagði fram endur- 
skoðaðan ársreikning þess, er engar athugasemdir höfðu verið gerðar við. 

Þessu næst bar formaður upp þá tillögu félagsstjórnarinnar, að kjósa 
fyrverandi margra ára formann félagsins, Arna Thorsteinsson, heiðursfélaga 
þess, og var það samþykt í einu hljóði. 



45 

III. Stjörn félagsins. 


Formaður: Eiríkur Briem, prestaskólakennari. 

Varaformaður: B. M. Ólsen, dr., prófessor. 

Fulltrúar: B. M. Ólsen, dr. prófessor. 

Hannes Þorsteinsson, ritstjóri. 

Jón Þorkelsson, dr, landsskjalavörður. 

Pálmi Pálsson, kennari. 

Stgr. Thorsteinsson, yfirkennari. 

Þórhallur Bjarnarson, lektor. 

Skrifari: Pálmi Pálsson, kennari. 

Varaskrifari: Hallgrímur Melsted, bókavörður. 

Féhirði: Þórhallur Bjarnarson, lektor. 

Varaféhirðir: Sigurður Kristjánsson, bóksali. 

Endurskoðunarmenn: Jón Jensson, yfirdómari. 

Jón Jakobsson, forngripavörður. 

Keikningui* hins íslenzka Fornleifafélags 1903. 

Tekjur. 

1. í sjóði frá fyrra ári., . . . kr. 660 54 

2. Tillög félagsmanna.— 67 00 

3. Styrkur frá Forngripasafninu til að spyrja upp forn- 

gripi., . . — 100 00 

4. Styrkur úr landssjóði ..— 400 00 

5. Vextir á árinu : 

a. af bankavaxtabréfi kr. 22 50 

b. úr sparisjóði . — _45._ 22 95 

Samt. krónur 1250 49 

Gjöld : 

1. Kostnaður við Árbókina 1903.kr. 259 51 

2. Greitt Brynjólfi Jónssyni fyrir fornleifarannsóknir — 140 00 

3. Ymisleg útgjöld . — 6 20 

4. í sjóði við árslok 1903: 

a. bankavaxtabréf . . kr. 500 00 

b. í sparisjóði Landsb. — 19 19 

c. hjá féhitði . . . . — 325 59 . . . _ 844 78 

Samt. kr. 1250 49 

Reykjavík 1. nóvember 1904. 

Þórh. Bjarnarson. 









4 6 


Reikning þenna höfum við yfirfarið ásamt fylgiskjölum hans og get- 
um ekkert að honum fundið. 

Jón Jensson. Jón Jakobsson. 


IV. Félagar. 

A. Æfilangt. 


Ásgeir Blöndal, læknir, Eyrarbakka. 

Anderson, R. B., prófessor, Ameríku. 

Andrés Féldsted, bóndi á Trönum. 

Ari Jónsson, bóndi á Þverá í Eyjaf. 

*Á rniB. Thorsteinsson, komm. 
af Dbr., f. landfógeti, Rvk. 

Arnljótur Ólafsson, prestur, Sauðanesi. 

Bjarni Jensson, læknir í Síðuhéraði. 

Björn Guðmundsson, kaupm. Rvk. 

Björn M. Olsen, dr., f. skólastj. Rvk. 

Bogi Melsteð cand. mag., Khöfn. 

*Bruun, D., kapteinn í hernum, Kh. 

Carpenter, W. H., próf., Columbiahá- 
skóla, Ameríku. 

Collingwood W. G., málari, Coniston, 
Lancashire, England. 

Dahlerup, Verner, cand. mag., bókv. 
KhÖfn. 

Eggert Laxdal, verzlunarstj. Akureyri. 

Eiríkur Magnússon, M. A., r., bóka- 
vörður, Cambridge. 

*E 1 m e r R e y n o 1 d s, dr., Washing- 
ton. 

Feddersen, A. Stampe, frú, Rindum- 
gaard pr. Ringköbing. 

Friðbjörn Steinsson, bóksali, Akureyri. 

Gebhardt, August, dr. fil., Ntirnberg. 

Goudie, Gilbert, F. S. A. Scot, Edinb. 

Hjörleifur Einarsson, r., próf., Undirf. 

Horsford, Cornelia, miss, Cambridge, 
Massachusetts, U. S. A. 

Indriði Einarsson, revisor, Rvík. 

1) Stjarnan (*) merkir heiðursfélagia. 


Jóhannes Böðvarsson, snikkari, Akran. 
Jón Gunnarsson, verzlunarstj. Hafnarf. 
Jón Jónsson, próf., Stafafelli, Lóni. 
Jón Vídalín, kaupmaður, Khöfn. 
Kjartan Einarsson, prófastur, Holti. 
Kristján Zimsen, kaupmaður, Rvk. 
Lárus Benediktsson, f. prestur, Rvk. 
Löve, F. A., kaupmaður, Khöfn. 
Lehmann Filhés M., fratil., Berlin. 
Magnús Andrésson, próf., Gilsbakka. 
Magnús Stephensen, stkr. af dbr. og 
dbm., f. landshöfðingi, Rvk. 
Matthías Jochumsson, f. prestur, Ak. 
Muller, Sophus, dr., museumsdirektör, 
KhÖfn. 

*N i c o 1 a i s e n, N., antikvar., Kria. 
Ólafur Johnsen, f. yfirkennari, r., Óð- 
insey. 

Peacok, Bligh, Esq., Sunderland. 
Phenó, dr., Lundúnum. 

Scbjödtz, cand. pharm, Óðinsey. 
Sighvatur Árnason, dbrm., Rvk. 
Sigurður Stefánsson, prestur, Vigur. 
Stefán Guðmundsson, verzlunarfullrúi, 
Khöfn. 

*S t o r c h, A., laboratoriums-forstjóri 
Khöfn. 

Styffe B. G. (r.-n.) dr. fil., Stokkhólmi. 
Sæmundur Jónsson b. Minni-Vatns- 
leysu. 

Torfhildur Þ. Hólm, frú, Reykjavík. 
Torfi Bjarnason, skólastjóri, r., Ólafsdal. 
Wendel, F. R., verzlunarstj., Þingeyri. 



47 


Wimmer, L. F. A., dr. fil., próf., Kh. 
Þorgrímur Johnsen, f. héraðsl., Kvík. 
Þorsteinn Erlingsson, ritstj. Kvík. 
Þorvaldur Jakobsson, prestur í Sauð- 
lauksdal. 


Þorvaldur Jónsson, f. héraðsl., r., Isa- 
firði. 

Þorvaldur Jónsson prófastur, ísafirði. 
Þorvaldur Thoroddsen, dr., r., prófess- 
or, Khöfn. 


B. Með árstillagi. 


Árni Jónsson, prófastur Skútustöðum, 
1904*. 

Amira, Karl v., próf., Miinchen 1903. 

Arpi Koif, dr. fil., Uppsölum, 97. 

B. B. Postur, Victoria, Brit. Col. Can- 
ada, 1900. 

BjÖrn Jónsson, ritstj., r., Rvík, 03. 

Brynólfur Jónsson, fræðimaður, Minna- 
núpi, 03. 

David Scheving Thorsteinsson, héraðs- 
læknir, ísafirði 80. 

Eiríkur Briem, prestaskólakennari, r., 
Kvík, 03. 

Finnur Jónsson, dr., prófessor, Khöfn, 
1900. 

Forngripasafnið í Kvík, 03. 

Geir Zoega kaupm., dbrm., r., Kvk 03. 

Gering, Hugo, prófessor, dr., Kiel. 00. 

Gráfe, Lukas, bóksali, Hamborg 00. 

Greipur Sigurðs., b., Haukadal, 96. 

Guðmundur Hannesson, Galtarnesi, 
Víðidal, 98. 

Guðmundur Helgason, próf., Keykholti, 
1903. 

Guðni Guðmundsson, læknir, Borg’ 
undarhólmi, 85. 

Gustafsson, G. A., filos. licentiat, 
konservator, Bergen 93. 

Halldór Briem, kennari, Möðruvöllum, 
1900. 

Halldór Daníelsson, bæjarfóg., r., Kvík, 
03. 

Hallgrímur Melsted, bókavörður, Rvík, 
03. 

Hallgrímur Sveinsson, komm. dbr., 
biskup, Kvík 03. 


Hannes Þorsteinsson, cand. theol., rit- 
stjóri, Kvík 03. 

Harrassowits, Otto, bóksali, Leipzig 95. 

Hauberg P., r., Museumsinspektör, 

Khöfn 01. 

Heipner, K., próf. dr. Göttingen. 

Helgi Jónsson, bankassistent, Rvík, 03. 

Heydenreich W. dr. Gunzburg 04. 

Hinrik K. Hugason Búrgel, Leipzig 02. 

Johnston A. W., hon. treasurer, Viking 
Club, Lundúnum 04. 

Jón Jónsson, læknir, Vopnafirði 99. 

Jóhannes Sigfússon, yfirkenn., Kvík 87. 

Jón Borgfirðingur fræðimaður, Rvík 96. 

Jón Jakobsson, alþingism., Kvík 

Jón Jensson, yfirréttardómari, Kvík 03. 

Jón Þorkelsson, dr., landsskjalavörður, 
Kvík, 03. 

Jónas Jónasson, próf., Hrafnagili 93. 

Jósafat Jónasson, Winnipeg, 00. 

Kaalund, Kr., dr. ph.il., Khöfn 02. 

Kristján Jónsson, yfirréttardómari, 
Kvík 03. 

Lestrarfélag Fljótshlíðar 04. 

Lestrarfélag Austurlandeyinga 96. 

Magnús Helgason, prestur, Torfastöð- 
um 03. 

Matthías Þórðarson, stud. mag., Khöfn 
04. 

Molle'rup, V., dr. fil., r., Museums- 
direktör Khöfn. 

Mogk E., dr., prófessor, Leipzig 03. 

Montelius, O., dr. fil., Am., Stokk- 
hólmi 01. 

Ólafur Guðmundsson, læknir, Stórólfs- 
hvoli 81. 


*) Ártalið merkir, að félagsmaðurinn hefir borgað tillag sitt til félagsins fyr- 
ir það ár og öll undanfarin ár, síðan hann gekk í félagið. 



48 


Olafur Ólafsson, prestur, Rvík 81. 

Páll Briem, f. amtm., r., dbrm., Rvík 02. 

Pálmi Pálsson, skólaketmari Rv. 03. 

Pétur Jónsson, blikkari, 01. 

Pétur J. Thorsteinsson, kaupm., Khöfn, 

00 . 

Sigfás H. Bjarnarson, konsáll, ísaf. 94. 

Sigurður Gunnarsson, próf., Stykkis- 
hólmi 81. 

Sigurður Kristjánsson, bóksali, Rvík 03. 

Sigurður Ólafsson, syslumaður, Kald- 
aðarnesi 00. 

Sigurður Þórðarson, syslumaður, Arn-. 
arholti 03. 

Staatsbibliothek í Munchen 00. 

Stefán Egilsson, márari, Rvík 84. 

Steingrímur Thorsteinsson, rektor, r. 
Rvík 03. 

Steinordt J. H. V., theol. & fil. dr. 
(r. n.), Linköping 93. 


Tamm, F. A., dr., docent, Uppsölum 03. 

Tryggvi Gunnarsson, bankastjóri, r., 
dbrm., Rvík 03. 

Valdimar Briem, r., próf., Stóranápi 01. 

Valtyr Guðmundsson, dr. phil., docent, 
r., Khöfn 97. 

Þóra Jónsdóttir, frá, Reykjavík 03. 

Þórður J. Thoroddsen, bankagjaldkeri, 
Rvík 80. 

Þórhallur Bjarnarson,lektor, r., Rvík 03. 

Þorleifur J. Bjarnason, kennaii, Rvík. 

Þorleifur Jónsson, prestur, SkinnastÖð- 
um 00. 

Þorsteinn Benediktss., prestur, Bjarna- 
ntsi 98. 

Þorsteinn Jónsson, héraðslækuir, r., 
Vestmanneyjum 04. 





























